4 Fr. Y Rhybuddiwr Chriſtnogawl, | 


Yn cynnwys 


 ANNOGAETH 


DDI FRIFOL I 
FUCHETD SANCTAAJDTDTD. 


Gyda rhaz HYFFORDDlADAU 
tuag-at yr unrhyw. 


Wedi ei hyſgrifennu mewn ffordd eglur a hawdd, 
i bob math ar Bobl. 


Dilywwch Heddwch a phawb, a ſanf@eidadrwydd, heb yr hwn 
mi chaiff neb weled yy Arglwydd. Heb. 12. 14. 


Wedi ET allan or — 4r 


— graphi yu y Saiſonaep. 


So £2 


gl; 1K 


Lo 
= _ 
n_ 


"Y TALE 


OR & RY j 
iz ls Sica 


Printiedig ya Rhydjchen yn y Flwyddjn, 1689. 


Jo: Rant 


ax\, © x} 


mm SS 20 WwAADCI.PALNOD 


—_— 


_ _ 
Att y Cymro Umaith. 


| Y Bryttwn natturiol! 


| V Ele fin dyfod yn daer ymbiliwt attat 
am gael un rhodd gennit; y peth yr 
 wyf yn eicerfyn arnat ſydd gymmwynas, nid 
i mj, eithr i t1 dy hin; ſef, Bod yn wiw gennit 
yn yſtyriol, ac yn ddifrifol ddarllain y Llyfr 
bychan hwn unwaith drwyddo : Er nas gwnet 
ar fy nymuniad j,fe dybygid,(os oes dim gwedd- 
| eidd dra ynot) mai bychan i ti wneuthur hyn- 
ny o ran parch a diolchgarwch i'r anrhydeddus 
eluſengar Fenyw a'th anrhegodd diage ; gan 
' gyrchu Sais o Loegr ith gynghort yn 1aith dy 
tam ; Ac oni ddichon hyn oll dy annog ; etto 
darllain ef er mwyn dy Enaid gwerthfawr dy 
 hiin, ac os gweithia yr Athrawiaeth gynawyſe- 
dig ynddo ar dy galon di, megis ag y gwnaeth 
ar arall, r wy n coelio y bydd diedifar gennit : 
Os cyfarfyddi hefvd ymma,a'r cwbl ſydd ang- 
enrhaid 1 tier lechydwriaeth, wedi ei gryn- 
hot yn fyrrach ac yn rhattach nag y gwelaiſt 
orblaen, dyroi Dduw y gogoniant, a gad i ni 
yn ddioed ac yn ddianwadal ymroi yn unfryd 
(drwy gynnorthwy gris Duw) i arwait Bu- 
chedd Sanftaidd er anrhaethol ac annhertfy- 
nol gyſſur i ni. Bydd iach. | 


Y Cymreig yad. 


A '  Cerdd 


(2) 
Cerdd y Cymreiaydd, at y 
Darllennydad. 


Ele dract. Gweaig hael, goreu caid (o les) 
Eluſen, a chyfraid, 
Cymmorth yw'r ymborth, ai raid, 
I roi annerch, ir enaid. 


Meddyg nid rhyfyg ond rhaid et berchi ? 
Byw orchwyl anghenrhaid, Goreu Meddyg 
Goreu Meddyg o plyg plaid Meddys enard. 
Nodd gynnes) Meddyg enagt 


Rhybudd yn Ddiharebawl ; rhiai y bydd, 
Rhybuddiwr Chriſtnogaw], 

I ddetod buchedd Ddwyfaw]l, 

Rhadau Duw, rhag rhwydau Diawl 


Cynghorion rhwyddion, yn rhoddi cyflur, 
Ceifio dy hyfforddi ; 


Er d'annosg 1r daioni, 


Rhoj budd tes, Rhybudd i ti. 


Dyſg rwydd.i ddedwydd a ddodwch a gair, 
hr hyfrydwch, _; N: r7hyciia 

1 thyccia (cyfa cofiwch,) T Thybudd i drwch 
Rhoi biidd draw) Rhybudd i drwch 


Lleſg ofid, lis a gafodd, { Oer obaith) 
Rybudd, a wrthododd: 5 Llas a gafas rybudd 
Ac ni Ias (at ras y rrodd, ? Nt las 4 cymer.dd. 
Ca am wir) ai cymmerod(d, ) 


Y 


( 3) 


Y Rhybuddiwr Chriſtnogawl, ec. 


PEN, I. 


Annogaeth : Funchedd Dduw1ol, gyx Chynnhyr- 
fiadau at yr unrhyw, | 


Ae'n reſynol iawn ytyried, riid yn unig leied 
o genedlacthau fydd ya y byd yn proffeſſa 
Chriſtnogeiddrwydd, ond hetyd o'r rhat 
2'1 proffcilant, anamled yw 'r rhai fydd yn 
cyftclybol fucheddu yn ol ev proffels. Gan 
hynny fe weddai yn dda i ffyddlon waſanaerhwyr Chriſt, 
yn enwedig Gwein:dogion ei Efengyl ef, arteru eithaf 
eu g:liv, drwy fuchedd ac Athrawiaeth, drwy gyhoedd 
a dirgel annogaethau, drwy bregethu ac ylgrifernu, a 
thrwy bob flordd ag y medrant, ddyrchatu gwir dduwiol- 
deb a Sancteidurwydd ymmyig pob marh a'r ddynion, 
pa un bynnag ai uchel ai ifel, cyfocthogion ai tlodion, 
heb pa un ni diichon neb fod yn ddedwydd, naill ain 
y byd hwn, ai *r hwn tydd i ddyfod, Ac er y gwn 1n 
dda, i Dduw y to'r diolch, f04 gennym amlder o Iytrau 
rhagoro] a */zriftennwyd i'r diben hwn; etto nid yw'r 
cyfryw hyfforddiadau byrrion a'r rhai?a (y'n canlyn i'w 
heuog tarnu megis yn dd.ddetnydd, oblegid, mac'n de- 
bygol, y tenir hwynt yn ſwWy cyfhedine!, a hynny ym- 
mhlith y rhai gwaelat o'r bobl, ac y g-llir yn haws eu 
darllain au cofio gan y rhai nid oes ganddynt nag emfer 
1 ddarilain llyfrau mawrion, nag arian i'w prynnu. A't 
Cyfryw rai y mae i mi achos yn fynych i gytarfod, ac 
er cu mviyn hwynt yn bennaf yr wyt yn cyhoeddi y 
pappur bychan hwn ; wedi cael fy nghefnogi 1 wneuthur 
telly gan rai gwyr Duwiol, Dinaſaidd a gwladaidd, y 
rhat fy'n bwriadu rhoi rhai o honynt i dlodion o'ua ham- 
gylch, ac a feddyliaſant y gallai eraill wneuthur y cyffelyb, 
A rhynged bodd i Dduw roddi bendith i'r cytryw antu- 
A2 


riaety 


4 Y Rhybuddiwr Chriſinogawl. 


Tiacth wael a hon, a'i llwyddo er dajoni eneidiau, Ni wnat | 


1 tawr gyfrif o farn y Rhodreigar; gan gofio dywediad 
o'r eiddo *Igrifennydd duwiol y cyfarfiim i yn rhyw fan 


bo 


ag E, yntueddu at y perwy] hwn; (ef, y chwennychai fod : 
ei lyfrau wedi eu ranu ar led ym marchnadfa pedle. ' 
riaid, ac oddiyno dytod i ddwyio y bobl gyffredin , er ' 


'chwanegu gwybodaech a duwioldeb, yn hyttrach na't 
cynnefinol roi i fynu a'a cuddjo yn liyfrdai y rhai dyl- 
oedig. 


hn 


Gan hynny heb ddim yckwaneg o Ragymadrodd,mi a'm 


cy feiriaf ty hunan atroch chwi y rhat yr Wyt yn yſgr:- 
fennu y liniat hyn er eich mwyn, Megis annogaeth Ii 
ſanaidd a chriefyddol fywyd, Yn awr yn gytattebol at 
hynny, gadewch i mi erfyi arnoch edrych ya olar eich 
buchedd a aeth heibio, a'ch galw eich hunain 1 gyfrit, 
A tu eich pofal &ch attudrwydd chwi ar fyw yn y cy- 
fryw fodd Duwiol ag y gweddai 1 rai a fedyddiwyd 1 
enw Chriſt, ac yn ci ©l et a elwir yn Griſtnogion A 
ddartu i chwi yltyried yn dda beth yw ſynnied yr Enw 
hwn, a pha rwymedigaeth 1 fuchedd fanctaidd yr ydych 
chwin gorwedd dani wrth ei gymmeryd arnoch yu eich 
Bedydd? Ac ydych chwi *n cofio *a dda eich Adduned 
yn eich bedydd, ym miaun yr ymwrthodafoch a Diafol, 
y Byd ur Cnawd, ac yr addawſoch i0d yn filwyr fy. 
ddion ac ya waſnzerhwyr 1 Griſt, a pharhau felly holl 
ddyddiau eich bywyd? A ddartu i chwi ddeall ac yſtyr 
y Pethau hyn cyn belled, a gwneuthur o honoch yn or- 
chwyl pennat 1 chwi rodio yn ©ol yr unrhyw? a ydych 
chwi *a gwilicd yn ofalus ac yn ymladd yn wrol yn 


erbyn eich gelynion yiprydo]? a ydych chw.*a byw megis 


rhai yn credu*r Efengyl, gan wneuthur eich gorau yn 
ddiragrith ym mhob dim i wybod ewyllys Duw ai 
wneutkur2? Gan eich bo01 chwi *n henwi enw Chriſt, a 
ydych chwi 'n ofalus ar ymadel a phob angnyhawnder ? 
Mewn gair, ai eich aftudrwydda'ch arfacth fwyaf chwi 
yw bodlont a gogoneddu Duw, a gweithio alian eich 
iechydwriaeth cich hunain? O's gall eich Cydwybod 
dyſtiolacthu gyda chwi mewn gwirionedd tod y peth yn 
dcdau felly; ac ynyr hynyr ydych un amſer yn fyrrneu'n 
gwneuthur ar fai, fOd yn ddrwg gan Cich calonnau, a*ch 
bÞ0d beunydd yn ymegn1o i wellhau: O?s fel hyny mae 
oyda chwi; meddaf, yna bendithiywch Duw am ei ras a*j 
| drugaredd, 


Y Rhybuddiwr Chriſtnogawl. F 
drugaredd, ewch rhagoch a Ilwyddwch, ac nac ofnwch na 
bydd Duw gyda chwizefe a'ch cymmer chwi megisei blant, 
ac er miVynei fab Jeſu, cfe.a faddeua eich pechodau ac 


; a'ch cynnorthwya chwi ai ras; fe a'ch cyfarwydda chwi 


a*i gyngor, ac yn y diwedd a*ch derbyn *'w ogoniant. 
Ond attolwg gwnewch flyddlondeb a*ch Encidiau eich 
hunain a mynegwch i mi, Ond ffordd arall yn hollawl 
y bu gyda chwy- chwi?. Oni fodlonaſoch chw1 eich hu- 
nain a'r enw noeth a*r broffes o Griſtnogaeth, ac yn y 
cyfamſer arwain helynt buchedd ddrygionus, yn union 
yngwrthwyneb i*'ch proffes? Oni ddartu i chwi fyw 
mewn anwybodaeth gwirtodd o*'ch dylediwydd, neu 
mewn pechodau tramawr yn erbyn eich gwybodaeth ? 
Onid ydyw | rofedigaethau Diafol, hudoliacthau y Byd 
a'r Cnawd lawer oamſerau yn eich gorfod yn hyttrach na 
gorchymmynion yr holl alluog Dduw allais eich Cydwy- 
bodeich hunain ? Ond ydych chwi 'n gynnefin © eſceululo 
addoliad a gwalanaeth Dduw, yn yr Eglwys a chartret? 1e, 
onid ydych chwi yn halogi ei Enw ſanctaidd ef drwy dyngu 
a rhegu ? Onid ydych chwi'n fynych yn euog o gelwydd ac 
eollib, o dw/yll a lommedigaeth, ac feallai o ledrad uniawn- 
gyrch ? Onid iaith arferedig i chwi yn eich digter yw ca- 
blu a difenwi? neu onid ydych chwi'n byw mewn cenfigen 
a bwriad crwg, gan geiho dial ar y rhai a wnaethant ddim 
cam a chwychwi 2 Onid ydych chwi yn eich cynwys eich 
hunain mewn meddwdod a phutteindra, neu mewn rhyw 
bechod gewybyddus a gwirfodd arall ? I fod yn fyr, onid oes 
rhyw beth neucigilydd yn y byd yr ydych chwi'n ei garu 
yn twvy na Duw ei kn a'i fab Jeſu? Onid ydych chwi ya 
darbod dros eich Cyrph yn {Wy olawer na thros eich Enei=- 
diau gwerthfawr? Ac onid ydych chwi yn ymgatis yn ddi- 
frifach am ymborth a dillad, a phethau da y bywyd bwn, 
Nag am y dragwyddol deyrnas © ogoniant a addawodd 
Dgduw i'w waſanaethddynion ffyddion yn y bYd a ddaw? 
Os fel hyn yn ddi1au y mae eich cyflwr, {(etwch atrolwg, 
ac y{tyriwch yn dda beth y buoch yn ei wneuthur ; pa gy- 


' fiwr greſſynol a pheryglus y dygatoch chwi eich hunain 


iddo, a pha beth a fydd ei ddiwedd os deliw.ch chwi rhagoch 
n y cytryw helyntiau drygionus. Utudd-ymbiliwch a 
uw ar 1ddo eich gwneuthur chwi beunydd ya deim- 
ladwy o'ch pechod a*ch perygl, a chadw o© honaw ef y dei- 


mledigaeth honn@ mor dynn at eich meddyliau, fel y dyc- 
A 2 cer 


6 Y Rhybuddiwy Chriſtnogawl, 


cer chwi nid yn unig i alaru am eich pechodav, ond i's A', 


cashau wa ffieiddio, ac yn hollaw! i ymwrthod a'r unrhyw} 
gan ymroio hyn allan drwy ras Duw 1ch rhoddi eich hu} 
nain yn gwbl 1'w waſanaeth ef, ac i rodio yn ddiy{gog yn; 
ſanctaidd a'r daionus lwybrau a offododd efe i chw1i. 1 hyn; 


yr ydwyf yn dradifrifol yn chwennych eich ymannog chyj, \ 


Ac fel y gwnelwyf fy eithaf ar dyccio, mi a oflodaf o'ch} 
blaen chwi rat Reſymmau pwysfawr, y rhat yr wyt yn erfyn; 
arnoch eu difrifol yſtyried yn eich calonnau wrth eu dar: 
Hain, 2 Duw aganniattao iddynt gael gwir waith ar galon 
pob dartlennydd. Amen. 


( 2.) Fel y fynnoeich ennill chwi i fod yn waſanaeth- 
ddynion ftyddion 1 Dduw, yityriwch, yngynta , ai hwn 
erdd j diben manur er muyn pa un y gwnaeth Duw chwi, ac 
Mae efe yn eich codiy chwi yn fyw, ac yn rhoddi 1 chi gynni- 
fer o bob math ar fendithion. Chwi a tedrwch ddywedyd, 
*r wyf yn gobeithio, Mai Duw a'ch gwnaeth chwi, ac iddo 
eich gwneuthur i'w waſanacrhu ef, gan fyw vn Ol ej or 
chymmynion. Hyn vw un or pethau cyntaf y ma? plant 
ynei ddyigu, a da tyddai pan gynnyddont i fod yn wyr ac 
yn wragedd, pe ymarferent yn ddifrifol o' goho, ac 0 
wneuthur ar ei ol. Y Duw docth a wnacth Þ0d creadur; 
iryw ddiben da neu ei gilydd, ac a'u cymhwylodd hwynt 
oll i'r dibenion a'r amcanion hynny er mwyn Pa rai y 
gwnaecth efe hwynt. I ddyn gan bynny y rhoddes cfe Re- 
twm, yn bennaf i'w gymhwylſo ef at grefydd, ac I'w gyf# 
ddaſu ef i adnabod, i garu ac 1 waſanaethu et Greawdr mawt, 
i Nodded : A Chrefydd yw'r peth iydd yn gwneuthur 
y rhagor mawr rhþwng Dyn ac Anitail: oblegid nid oes 
gan Greaduriaid direſwm wybodaeth o Dduw, na pharch 
iddo, ond a arweinir yn hollawl gan eu hannian, ac ni te- 
ddyliant am ddim arall ond y peth iydd o'u blaen yn y byd 
hwn. Ond y dyn tlottaf ar y ddaiar yr hwn y mae rhefwm 
ganddo, tydd a charennydd agos rhyngtho a'r Angy)}ion eu 
hunain ; ei natrur ſydd geffelyb 1'r eiddynt hwy, ac nid yw; 
ond ychydig is na hwynt, fel y galler mawr dderchafel el 
feddwl et yn yr in gorchwylion ſanQaidd ag y maent hwy+ 
thay yn gweini ynddynt, ſef yn caru ac yn moli, ac yn # 
ddoli y Duw mawr daionus. Fr diben ymma ef a ddi-\ 
chon aftudio gweithredoedd Duw Aa'i air, y rhati a datcu- 
ddia cf i Ni, aca ddylai 'n oeſtadol ein coffhau ni am _—_ 

' 


I ITLg 


n 


d 1's 
hywy 
1 hy? 
yn, 
by! 
hwi, 
O'ch) 
rFyn; 
dar. 
alon 


Y Rhybuddiwr Chriſtnogawl. 7 


A'r holl bethau da yr ydpm ni yn eu mwynhau a ddylent 
yn oeſtad beri i ni {ynnied datoni Duw oddiwrth ba un y 
maent yn deilliaw: a llenwi ein calonnau ni o gariad a dt- 
olchgarwch, a'n geneuau a bendith a mawl. Dymmar 
defnydd mwya cytaddas o'n rheſwm ni,a hyn y mae Duw 
yn gyfiawnaf yn et ddiſgwil oddiwrthym ni greaduriaid rhe- 
iymmol ; a hyn a ddichony tlawd eidraddodi heb ddim 
rhwyttr 'w lafur beunyddiol; acaall gadw y cyfryw ſyn- 
niad arſwydus oDduy ar ei feddwl et ag a ddichon ei attal ef 
oddiwrth bechod gwirfodd, a'1 wneuthur ef yn oeftad yn 


| ofalus i fodlonj ei wneuthurwr. Ac felly ein rheſwm 2 


roddwyd i ni i frwyno ac i lywodraethu ein chwantay, Cir, 
hysfaa'n Gwyniau; fel na'n harweinier ymaith i lothineb 
a meddwdcd, i anlladrwydd ac aflendid, nac i firorader a 
lidiogrwydd megis Anifeiliaid yſgrublaidd y rhai fydd he:> 
ddeall ganthynt: ond bod i ni tyw 'n fobr ac yn ddiwair, 
yn dangnheddyfus ac yn heddychola phob dyn, gan wneu- 
thur iddynt bob daion: a allom. Er mwyn y cytryw ddi- 
bennion lanctaidd a'r rhain yn bennaf y rhoddwyd ein 
Rheſwm i ni, ac tel hyn gin hynny y dylid et ddefnyddio. 
Yn liccr gan i Dduw ein gwneuthur ni © naturiaeth fry 
rhagorol nag adar ac anifeil}aid, mae efe 'n difgwil odd1- 


' wrthym amgen gorchwylion a gwaſanaeth nag oddiwr=- 
 thynt bivvy. Ni wyddant hwy daim o Dduw au gwaaeth, 


nac oes ganthynt hwy ddim gwybodaeth o fywyd a- 
r2llar ol nwn, ond pin fyddont: teirw dyna ben am danynt. 
Ond ini y rhoddes Duw Eneidiau anfarwol gwerthtaw- 
roccach n.'; holl fyd: acer mwvyn yy diben hwa y creodd 
efe nj, fel y byddat i ni et waſanaethu a'i anrhydeddu ef yma 
yn y bywyd hwn, ac felly cae] byw gydag ef, a: fwynhau'n 
dragywydd yn y byd fydd i ddytod, 

Yn «wr os dyma ddiben ein creadigaeth ni, oni ddylem 
nifyw ifynuatro? Oni welwn ni bob peth arall yn atteb Yc 
diben y gewniethpwyd hwynt ot blegid? Yr haul yn rho- 
ddi goleunt y dydd, ar Yeuad y nos. Y ddatar ya dWwyn yd 


, agwelle, 2c prennau yn divyn finvyth. Y march, y tuwch 
' ar ddatad, gyda llawer o Greaduriaid eraill, yn edtryd i ni 


waſanaeth a biidd lawer. Acagaift dyn yn unig tod ya 
annetnyddiol ac yn anfirwythlon, heb tyw 1 un perwyl da? 


. Pan ydynt hwy oll cyn baiotred j?n gwalanaethu nl, ont 


chawn ninnau yn gyſſurus ei waſanaethu ef yr hwn a'n 
gwnacth ni Iv waſanacth ei hin® Yn ticcr mid allwn ni 
dybied 


$ Y Rhbybuddiwr Chriſtnogawl. 
dybied ddarfod ir Duw doeth ein danfun ni i'r byd yn 
unig 1 twytta aC 1 yfed, i gyſgu ac i chwareu, neu i weithio'n 
galed am iywiolaeth dlawd., Pe hyn fuaſai*r cwbl, gwell 
a fuaſai i ni fod wedi ein gwneuthur yn greaduriaid dj. 
reſwm, neu na'n gwnellid fycth. Llaio lawer y giilwan ni! 
dybio wneuthur o'r Duw lanctaidd ni yn un-{wydd i bechu! 
yn eierbyn, i ddtanriydeddu ei enw, 4'i gyftroi i ddigo:! 


[ 


faint. Nid a gwneuthur yn gall ac yn gytiwys at y bydy! 
rhoes efe relwm i ni, tel y gwypem pa todd i dwylio aC i 
ſommicin cymmydogion. Ni roddes efe dafodau i nii' 
dyngua rhegu a hwyuit, neu i ſtar2d yniydrwydd a terthedd;. 
gadewch i ni gan hynny na arferom mOYVaynt i'r cyfryw 
ddrwg-ddibennion. Gan roi o Dduw i ni Eneidiau gwerth-' 
fawr anfarwol, gadewch i ni na bom byw meg1s anifeiliaid 
a ddifethir, gan ymdrobieddu ya nhom traciwant brwnt 
annianol a dityrrwch. Fel hyn yr ydym niyn mynd yn 
waeth nr anifeiliaid eu hunain, canys yr ydym ni yn diyl- 
tyru ein natturiaeth ein hunain, yr ydym yn dirmygu ein! 
rheſwm er cywiiydd a niwed i ni ein hunain, ac er anfoc. 
londebi Dduw. Fel hyn yr ym ni yn croeli diben ein Cre- 
adigaeth, ac yn hurtach ac yn anniolchgarach nu? ych neu 
*r atlyn: canys hwy @ adwaenant ei meddiannudd, ac a wnant 
wafanaecth da ic rhai ai cadwant ac a'i porthanty, £E/. 1. 2 3. 
O! gadewch i ni na rothom achos i Dduw 1 achwyn ar- 
nom, tel y mac efe ynoar yr Iddewon, iddo fagu a meithrin 
meibion a gwrthryfelu o honynt *w erbyn; Cotiwch mor 
ofidus ydyw i chwt y rhii y mae plant gennych, wedi eich 
holl otal ach caredigrwydd, wedi eich hol] drael a'ch llafur, 
eu cael yn gyndyn ac yn anutudd, yn anliywodracthys ac yn 
Afﬀradwyr tegurllyd. O! edrychwch gan hynny na boi 
chwi fod yn gytryw tnag-at eich Tad netol, yr bwn a'ch 
gwnaeth ac ſydd yn eich cadw, ac i{ydd beunydd yn adne-, 
wyddu ei drugareddau tuag-attoch. Efe ſydd ya ein cadw, 
n1?n fyw ac ya gwneuthur ein heinioes ni yn gydurus. Efe 
fydd ya rhoi ac yn, cynnali niein Rhetwm :2n ſynhwyrau, 
ein hiechyd &n cryfder, ymborth a dillad, a*c holl berhau | 
dayr ym niyn cu mwynhau. Efe ſy'n cyflowni ein defly- | 
owe ac yn ein cynnorchwyo yn ein holl gytyngderau. 
acefe yn rhoi i ni cleun!'c dydd,ac eſmwythdra'c nos Mae | 
etc yn rhoddi i ni allu i ddilynein galwed:gaethau, ac yn 
rhoi bendith ar ein llafur ni, fel y gallom ddarparu 1 


ein hunaia a*n teuluoedd, Ac onid ydyw y Duw _—_ 
wit 


. 
; 


at AO ww rm 65 ik, AF Fo Ht ev _ 3 Wo: eo ian tr 3 £A oo mc tw 


PAP pqAQA mA QA5H FP md wn == yu & may OA 


Y Rhybuddiwr Chriſtnogawl. 9 


hwn yn haeddu yn dda yr holl gariad a'r gwatanaeth 3 fydco pol. 
fibl1 ni ei draddodt 1d4do ef ? O) pa todd y clown ni ar ein calone 
nau ei antoddhiu ef o*n gwirtodd, yr hwn iydd tel hyn yn ym- 
ddigrifo yn gwaeuthur 1 ni ddaioni ! Ys trueiniaid ynfyd ac 
anniolchgar ydym dalu *r pwvyth mor ddrwg a hyn am holl di- 
rion drugareddau 'r Arglwydd. Nid allem ni waeuthur felly 
ag un Cyfaill na chymmydog ar y ddaiar, a fuaſai yn oeſtad 
yn addtwyn ac yn garedig wrthym. Onid yw gweifion yn 
rhwym 1 weithio 1'r rhai a'u cadwant ac a dalant gyflogau 
iddynt ? Ac oni ddylai plant utuddhau ?w Rhient y rhai a'u 
cenhed]aſant ac uu dygaiant i fynu * Pa taint mwy gan byn- 
ny y dylem ni ufuddhau i Dduw ein Tad, yr hwn yngyntat a 
roes fywyd 1 ni,ac ſydd yn oeſtad o ddydd bwygilydd yn e1 
hwyhau, pan allai efe mewn moment ein torri ymaith yn 
ein pechodau, 'n raflu i uffern, Ond mewn mawr drugaredd 
y macefe yn ein heiriach, ac yn rhodd! i ni adeg i edifarhauy 
ac anewyllylgar iawn ydyw in deſtrywio ni, ac o hexrwydd 
hynny mae'n hir-ddiſgwail i tod yn ratuſol inji, O! gan hyn- 
ny bydded Pw hir-ymaros a't holl ddaioni ef o'r diwedd gael y 
oweirhrediad dedwyddol hwn arnom ; gadewch 1ddo ein ty- 
wys i wir edifeirwch, ac bFch o hyn allan einr;wymo ni 1 ddi- 
wydrwydd adianwadalwch yn ei waianaeth.Rþuf.2.4. 2Pet.3.9. 
/ 


( 2.) I'r perwyl hwn yſtyriwch drachefn mai dymma'r diber, 
er mwyn pa un yr anfonodd Duw ei fab Feſu i'r byd, tet in ceilto 
ac 'n cadw ni bechaduriaid truain cyfrgolledig, i'n dwya i edi- 
teirwch a newydd-deb buchedd,fel telly 1'n hadferid 1 ffafr a 
Chariad Nuw, y rh21 a gollaſem ni drwy bechu yn eterbyn ef. 
Ein Rhieni cyntaf ni Adda ac Efa a grewyd mewn tra-lanc» 
taidd a dedwyddol gyflwr, ond hwy a gwympalant drwy bechu 
yn erbyn Duw, ac felly y daeth pob trueni i'r byd. Ac yna 
y cymmerth ein Tad nefol doſturi arnom, ac a anfonodd et 
fab oi fynwes i tOd yn Iachawdwracyn Bryniawdwr i ni, Vn 
hadgywcirio ni o'n prchodan, ac felly in gwared oddiwrth 
drueni: Yngyntat fe a'n gwna ni 'n Santtaidd, ac yno 1'n gwneir 
yu Ddedwyadol. Canys fel y darftu 1 ddyn golli et ddedwy- 
ddwch drwy anufuddhau gorchymmyn Duw , felly rhaid iddo 
el ail-ynnill drwy tod yn ufudd 1'w ewyllys ef yrm mhob dim. 
I'r diben hwn y cyflawn-ddatcuddiodd yr Argiwydd Jeſu fe- 
ddwl ac ewyllys Duw i ni pan oeddym mewn anwybodaeth 
a thywyllwch. Fea roes ini athrawiacthzu ſanctaidd 1 reoli 
ein bywyd: Ac a wrnacth dra Ing a gwerthfawr ——_— 

Z 10N 


Yo Y Rhybuddiwr Chriſtnogawl. 
dion inii'n hannog 1'n dyiediwyddau, ac a gyhoeddodd fy- 
oythion ofnaawy i'n dychrynnu ni o'n drygiont. 

A phan oeddym yn haeddu digofaint Duw am ein pecho- 
dau, yna y tyw.lilodd Jeſy Griſt ej werthtawroccat Waed i 
wneuthur cymmod drolom, ac 1 ennill 3 m1 bardwn a ma- 
ddeuant. Efea fu farw aros ein pechodau, ac a gyfodwyd 1% cy- 
fiawnhau. Rhut. 4.25 Ac yn et Efengyl a roes lawn {Gic- 
crwydd 0 ewyllys da Duw tuagat ddynol ryw, y bydd efe tru- 
garog wrthym ac y maddeuai ete i ni, 0s gwi:-editarhawn ni 
am ein pechodauac ymwrthod a hwynt. Fel hyn yr 2go- 
rodd Chriſt ddrws gobaith 1 ni, 1 roi calonnau ynom 1 day- 
chwelat Dduw: Canys pena buaſai obaith o drugaredd, ni'n 
tynnelid byth 1 Edifeirrwch, ond megis y Cythreuliaid eu hu- 
nain yr arolatem ynliawn cas a digaſedd yn erbyn Duw, gan 
anobeithio yn hollaw] am ymwared oddiwrtho. Ond tra bo 
marwolaeth Chrilt yn rhoi cymmaint rhwymedigaeth a Cha- 
lon ynom 1 ymwrthod a'n pechodav, nid ydyw yn rhol ij ni 


yr achlyſur lleia1 &2rhau ynddynt. Na thybiwn farw o Grilt | 


dros ein pechodau tel y caem rydd-did 1 fyw ynddynr, ac etto 
bod yn gadwedig yn y diwedd. Na ddo, eithr efe a ddacth i'n 


owared ni oddiwrth ein pechodau, ac nid yudadynu?. Mae cfte 


ynein bendithio gan ein troi oddiwrth ein hanwireddau. Efe 
a fu farw in hachub ni oddywrth oter a drwg ymarweddiad, 1 


buro ein calonnau, ac 1 adgyweirio ein Bucheddau, a'n 


gwneuthar yu bob! briodol iddo ei hin, awydans i weithredoedd 
da, Mar. 1. 21. AQt, 3. 25. Tit. 2. 14. 1. Pet. 1.18. 
Marwolaeth Chriit drolom ni bechaduriaid fliaidd ſy'n 
danrgos annhertynol gariad Duw yn cae! ailn y ffordd hon er 
ein hiechydwriaeth : Ond yna mae'n dangos hetyd pa ddryg= 
beth yw pechod, ac mor gas gan Nduw, gan na roddai ef fta- 
. ddeuant 1 ni heb ddicddet v'i anwy! Fab e&1 hin o'n hachos ni. 
A chan hynny oni dawg yr yityriaeth o hyn e1 gyd nyni i gal- 
hau ac 1 flieidd1o ein pechoday, aci garuac i walanacthu ein 
Duw a'n Hiachawdwr, nid ydym m1 fyth debyg 1 gael dim 
Iles o farwolJaeth Chritt. Ein holl broffes ni o'1 garu ef a chre- 
duynddo alaiyn ddiddim i ni heb ufuddh%u 1ddo ef. Gwir 
flydd gadwedigol yng-Nghriſt yw yr hon /y'» gweithio. drwy 
gariadi Dduw ac in cymmydog. Nid yw Chriſt yn cyfrit 
neb yn gyteillion iddo efond y rhai a gadwant ei orchymmy- 
nion, ac 1 cytryw rai yn unig y caniatti ete taddenant ac 
iechydwriaeth. Gal. 5.6. Foan 15. 14- Heb.5.9., 1 Foan 3.8. 
Gan ddyfod gan hynny o'r tragywyddol teadigedig nr 
ma 


? 


1 -A royas oo» a Io . .. .c. - HIRE YL SOT vA 


Y Rbybuddiwr Chriſtriogawl. IE 


mab Duw i lawr o*r nefoedd, a chymmeryd © hono ddyn- 
oliaeth irno, a marw marwolacth cra phoenedig ar y Groes, 
tel Pa gwaredai oddiwrth bechod a thrueni, On! chymmerwn 
nietyn Arglwydd ac yn Iachawdwr, yr bwn ſydd yn dyfod 
1n gwared ni odutw;th allu diatol a'n trachwantau ein hu- 
nain, ?n gwneuthur ni yn Blant i Dduw ac yn Etifedd:on 
Gogoniant. yr byn ſyd4d filo weithiau yn fry ymwared na*c 
hwn + gas vr 1/rae/raid ogaethiwed yr Aipht, Oni chynhyrfir 
chwigan yr hyn 0.1 a wnaeth ac a ddioddefodd Chriſt dro- 
ſocn? Onichaifftei gariad ef eich cymmell chwi rw garu yn- 
tau, ac i gzsh1u pdb pechod yr byna tu achos oi ddjoddefaint 
ef? Afethrwch chwi din draed ej werthtawroccaf Waed ef, 
ai groeshoelio ef drachefn, a'i roddi i wradwydd cyhoeddus ? 
Fel ayn mowri ri yw felur y mar Dynion drygionus yn arfer © 
wneuthur a'u Hiachawdwr, trz*r elont ymmlaen yn cu pecho- 
dau y rhai ydyne mor anfodionol iddo. Y rhai a ddywedant 
gelwydd ac a c\yilant er mwyn ycnydig elw, Berh y maent 
yn e: wneuthur ond megis Judas gwerthu ymmaith Griſt er 
arian. Y rhat iydd yn byw mewn cas a digaſedd, ac a wnart 
ddrwe ew Cy.nmydogion, maent mewn effaith yn gwanu 
yſtlys Chriſt a gwaywtton, ac yn gy:ru Hoel:on 'w ddwylo 
a1 draed ef, A'' rhai a ymroant i drythyl'wch a meddwdod, 
maent yn cymyſcu Buiti a Finegr idto ef i'w yfed. Maent yn 
gwneuthur y cwbl oll hyd y mae ynthyne drwy eu difyrwch 
pechadurus ar ei roddi ef drachefn .i Ing a Phoendod Ond 
ar y [law arall, mae'n hytrydwch gan yr Arglwydd ein gweled 
yn ymddaroſtwng am ein pechodau, ac yn ymro! i ymwrthod 
a hwynt. Efe a fydd yn barod iawn 1 gyfryngu troſom ac 
a'i gwna yn effeithiol d:iigon gyda ?n Tal nefol, yr hwn (ydd 
dra ewyllylgar i dderbyn Atradlonwyr dychwelzdig. Mae Ila- 
wenydd yn y Nef pan editarhao pecuaduriaid ary Ddaiar. IE 
ein dychweliad hyn at Dduw drwy wir edifeirwch yw'r gO» 
brwy gorcu a allwn ni ei wneuthur i'n Hiachawdwr bendigedig 
am ei! holl boen a*i ddioddefaint, Par lwyddo ewyllys yr Ar- 
glhyydd yn ei law drwy ddychweliad pechaduriaid, o /afur et 
enaid y gel ac y dicwy-llir, Elay 52.10, 1t. AC oni chawn ni 
adroi y bodionrwydd hwn Pa P:ynnwr, yr hwn a ddug arno 
gymmaint er ein mwyn, ac ſydd yn oeſtad o'i dyner gariad Yn 
heneidiau yn ein d.lyn a*r cyfryw ddifrifol wahoddiadau 1 
ddyfod atro am fywyd a dedwyddwch ? A allem ni ei naccau 
cf o'r dymuniad tra rheſymmol hwn, pe gwelem ni ef yr awr 
hvn yn ſefyll o*a blaen yn berſono]l, gan ertyn arnom droi a 

B 2 byw ? 


T2 Y Rhybuddavr Chriſtnogawl. 


byw? A my maeefe yn awr yn ei wneurhur drWy ei Yſpryd 
athrwy ei 
neſaf. 

( 3-) Yſtyriwch gan hynny, mai hwr hefyd oedd y diben er 
mwyn pa uy rhoddwydyr Yſpryd glan, at yr adferwyd holl fo- 
ddion gras, (et \ fancteiddio ein calonnau ac 1'n gwneuthur yn 
Robl ianctaidd ac ufudd, TDuw a edwyn wend:id a liygredi- 
gacth ein naturiacthau ni, gan hynny mewn mawr drugaredd 
mae efe yn caniaſtaui ni gymmorth ei lan Yipryd, 1oleuo ein 
_ meddyliai, ac t buro ein calonnau, 1 adnewyddu ac 1 newid 
ein natturiaethau nf, ac 1a hyflorddi ni yn 1iwybrau fanctet- 
ddrwydd ymma, fel teliy i'n cymliwyler 1 dragwyddol dde- 
dwyddwch gyda'r Daw ſancteiddiat yn y byd a ddaw. Foar 3. 
35. Rhuf.%.g. Ac vidiben hwn yr yſgrifennwyd yr Yigry« 
thyrau lanftaidd gan wyr wed: eucynhyrchio au hyiprydo- 
Tiaethu gan yr Yipryd glan, i fod yn Iluſcrn Pa traced ac yn lie- 
wyrch 1'n ilwybr, a cyfa;wyddo niyn y ffordd eglur 1 fywyd 
tragywycdol, 2 Tim. 3.15, 16.17, A*r ſanRtaidd Sacramentau 
a drefnwyd er cynnydd gras i*r thai 611 a'u hiawn arferone, A'n 


einidogion, Ondhyniyddyn fy arwain i at y | 


Hiachawdr bendigedig ar y cynraf a anfonodd ar led ei Apol- 


tolion i Bregethu'r Efengyl i'r holl Fyd, acfythery pryd hyn- 
ny a gynnaliodd ddilynniad parhius o Weintdogion yn Ci 
Eglwys, (\vydd gwaſtzdol pa rai yw gweinyddu y Gair a'r S4- 
cramentau, gwi.ied dros Eneidiau y Bvubl, cu haddyſgu a%u 
cyrghori yn gyhoeddus ac ynd lirgel, ac arferu eithaf eu di- 
wydrwydd 1'w divyn hwynt i wybodacth a chariad Duw, a*1 
FabJeſu, A Duw iydd yn ocſtad yn barod i fod a't fendirh yn 
breſennol gyda eu llafur hwynt. Onid ydych chwi yn tyriych 
yn deimladwy fod ei Y(pryd daionus ef yn rhoddi bwriadau a 
chynnhyrfiadau da yn eich meddyliau chwi, gan eich tueddu 
chwiaryr hyn fydd (anCtaidd a da, a'ch ceryddu #*ch artal 
pan foch yn rhedeg 1 d:Jrygioni? Ond ar y llaw arall yr Yipryd 
drwg, 1: Diafol ei hitn, ſydd yn ceifio gwall arnoch 1 bechu, 
aca fynnai eich rhwyitro oddiwrth eich dyled{wydd. Diafol 
ſydd yn denu D'nion i falchder a bwriad drwg ac 1 bob math 
ar ddrygioni, Canys gan ei fod <f yn falch, vn faictigar ac yn 
Yſpryd tra drygionus, fe ſynnai i Ddynion fol yn gyffelyb 
1ddo ei Ga, fel felly y byddent mewn truent tragywyddol 
gydag ef, Oni wrthwynebwch chw:i gan hynny y Cythraul), 
gelyn mawr eich Eneidiav, a chymmeryd eich arwain a'ch 
hyfforddi gan Yſpryd dajonus Duw, a dilvn ei gynnhyrfiadau 
a hyflorddiadau ei air et y rhai lydd ya arwain i oy; 

dwch : 


= Rr Y a>; —— - 


wool s; A — = - r= ar, wm www ie EM Av rm mn IG Az ww 8EqizHzt.c. 


© 


0 


us 
— 


ED ITS 


— 


UI bw tu yg mo f wh} mW mow tes 


Y Rhybuddivr Chriſtnogawl. I3 


ddwch ? O na thkriitewch ei yipryd bend-ged:g ef, yr hwn yn 
unig a ddichon roddi i chwi wir ddiddanwch, na wrthwyncb. 
wch ac na ddiffoddwch ei gynnhyrfiadau, ac na chyftrowch 
ef i ymado oddiwrthych, a'ch gadcl i'ch trachwantau eich hu- 
nain, ac iallu Satan, yr hwn ſydd yn ccifio etch diniſtrio. 

Ymmhellach, megis ag y mae gan NDdiatol ei offerynnau 1 
dynnu Dynion i ddrygioni, y naill Ddrwg weithredwr yn 
denu r ilall, felly Gweinidogion a antonir oddiwrth Dduw 
Pchrynnu chwi t gyhawnder a fanctetdcrwydd. Cennadon a 
negelwyr Chritt ytynr,ac yn ei enw et y macnt yn erfyn arnoach 
gymmodi a Duw, yr hwn ſydd dra-ewylly{zar 1 fod yn gym- 
modlon a cawy-chwi,os gwnewch chwi ond raflu ymmaich 
y gweithredoedd drygionus (ydd yn et annog cf i ddigofeint, 
2 Cor. 5.20. O fel y gortoledda calonnau eich Gweinidogion y 
rhai ſydd yn gwir garu eich Eneidiav, welcd eu llafur yn fiyn- 
nu, a'ch dytod attynt gan ymotyn beth a wnewch 1 fod yn 
gadwedig, gan adrodd eich edifeirwch am cich Helynriau 
drygionys o'r blaen, a'ch ymroad o hyn allan i fod in Grea- 
duriaid newydd. Yn ficcr nid ydym niyn annog mo'noch 1 
ddim ond (ydd dra rheſymmol ac er buidd i chwi eich hu- 
nain, tra bom ni yn eich cymmell i ddychwelyd i ffafr Duw. 
Pa ham gan hynny na wrandewch chwi arnom ? Pe 'r anfo- 
nid Cenadwri © drugaredd i chwi oddiwrih y Brenin, pan 
faech mewn perygl marwolacth am dcyrnfrad, Oni dder- 
byniech chwi ef yn ortoleddus ac yn dd1olchgar ? Ac oni by- 
ddwch chwi mor ddiolchgar ac ufudd i frenin y Brenhi- 
——_ ac mor ſynhwyrol i achub eich Encidiau ag i gadw eich 

rph. 

Ac heb law ei Air ai Weinidogion, Mae Duw drwy ei 
Ragluniaeth yn ymreſymmua chw1i ch awyn 1 editeirwch. 
Weithiau y mae *n danfon helbulion ch ceryddu am eich 
betau, i ddangos i chwi ddrygioni pechod, ac 1'ch dwyn adre 
atto ei hin; ac amſcrau craill mace ete 'n danfon aml druga- 
redd2u, fel y mynegais 1 chwi, i feddalhau eich calonnau, 
Pch rhwymo ac ich denu rw waſanzcth: A*r cyfryw dde{- 
nydd da a ddylem ni ei wneuthur o holl ymdriniad Duw a 
nyni- 


( 4. ) Yſtyriwch ymhellach Pa rwymedigaethau i fywyd duw- 
folyr yaych chavi yn gorwedd danynt wrih eich proffes eich hu- 
vain, addetwidion ac addunedau. Yr ydych chwi yn eich pro- 
fteſu ac yn eich galw eich hunain 7” Griſtnogion, Diſgyblion 

3 « 


I4 Y Rhybuddiwr Chriſtnogawl. 


a dilynnwyr Chriit : Oni ddylech chwi gan hynny ddilyn 
ei elampl ef, ac ufuddhau i'w orchymmynion, O's gwnewch 


[ 
, 


chwi yn dda yr Enw hwnnw ? Chwi a'i tybiech yn am- | 
march mawr 1 chwi gael eich galw nid yn Griftion onid yn | 
Iddew neu Dyrc. Gochelwch gan hynny rhag rynnu yr am- | 
march hwn arnoch eich hin drwy dymrmer meddw! ang- | 


rghriſtnogawl, a helynt buchedd ddrwg. Os ydych yn fals 
neu 'n llidiog, yn gybyddaidd neu?n drachwantus megis Tyrc 
neu Iddew, ni waeth tawr pa fodd y gaiwoch chwi eich hu- 
nain. Nidyw efe Griſtion yr hwa {ydd telly oddt3j!an, ond 
yr bwn y mae yr un meddwl ac Ylſpryd gantho ag ovedd yng- 
Neghriſt }elu. Ni farn Duw yn y dydd diweddat mo diynion 
yn Ol eu henwayu a'u teitlau, ond yn 61 eu calonnau 4%u bu- 


cheddau. Yn unig gwaeth o lawer a fydd i*: hwn a'i ealwo ej 


hun yn Griſtion, ac etto a to'n byw megis in o'r Cented- 
loedd neu fel y diffydd. 

Ac attolwg yſtyriwch fel yr vdych chwi wrth eich Bedydd 
wedi eich cyhoedd-rwymo eich hunain dan faner Chriſt, i 
ymladd yn erbyn Diafol y Byd a'r Cnawd : Ac wrth gadw'r 
Adduned hon y dangolwch chwi e'ch bod eich hunain yn 
Griſtnogion mewn gwirionedd. Ond os arweinir chwi y- 
maith gan brofedigaethau Satan, a gwneuthur © honoch el 
waſanaeth ef, a'ch bod wedi eich rhwydo gan wagedd y Byd, 
chwantau a dityrrwch y Cnawd, 'r ydych chwi mewn effaith 
yn ymwrthod a*ch Bedyda. 

Heb law hyn, Oni ddarfui chwi adnewyddu yr unrhyw a+ 
dduned hon yn y Cymmun SnCtaidd, ac yno cyhoedd gy- 
faddef eich crediniaeth yng-nghroes Chriſt, gan addo ufudd- 
dod iddo ef? Os chwi ni dderbyniaſoch y Sacrament Sanc- 
taidd hwn, er eich bod, er ys talm o fewn oedran pwyll a 
deallewriacth, yr ydych chwi gan hynny yn eich dangos eich 
hunain drwy'r eiceulutra hwn na1 ydych yn ddifgyblion u- 
tudd i Griſt, gannad ydych yn ufuddhau Ow orchyramyn e- 


— 


p_ 


olur ef, ſef, Gwnewch kyn er coffa am danaf, Luc. 22.19. Ac. 


yn ddiau yr wyf yn ofni fod llawer o bobl diofal heb ddyfod 


rr Cymmun, oblegid eu bod o'r meddwl y rhwymai hynny ' 


hwynt i arwain y cyfryw fywyd caeth a dwyfol, yr hwu nid 
ydynt yn bwriadu ei ddilyn. Etro ai nid ydynt hwy yn taflu 
ymmaith Jeſu Griſt oddiwrth fod yn Feiſtr iddynt, y rhal 
ydynt ynedrycharei orchymmynion ef megis yn rhy gae- 
thion ac yn rhy doſt, ac ni addawant utuddhau iddo ? le onid 
ydynt hwy drwy bynny yn gwadu eu Bedydd, drwy ba un y 

| rhwym- 


A *% tm = pai. , tu woww ng. FY = IfS> ©23 3 pw cn, wn ng po ©, £ oY 


+1 .i,4 yr was. 


foto 


= 


23 A © 5 I |, 


Y Rhbybuddiwr Chriſtnogawl. IF 


rhwymwyd hwynt i'r ufudd-dod hwn ? Gan hynny y mae 'n 
debygol mai yr un rhelwm ag ſydd yn eu cadw hwynt 
oddiwrth y Cymmun,: a'u cadwai hwynt oddiwrth feaydd, pe 
bae © etto i'w wneuthur. A pha fath Grittnogion ydyw y 
rhai a ymwrthodent a Bedydd Chriltnogol, oblegid ei tod 
yn eu rhwymo hwynt 1 tuchedd ſanQtaidd ? - 

Os ydych chwi yn ddieuog o'r eſceujutcra hwn, ac yn dyfod 
weithiauiſwpperyr Arglwydd, i gadw coftadwriacth am el 
farwolacth at ddioddetaint ef: Yna attolwg yilyriwch eich 
bod drwy dderbyn y Sacrament Sanctaidd hwn, yn cyhoedd- 
adnewyddu eich addunedau o fod yn Waſnaethwyr fiyddlon 
ac yn Ddiigyblion i Griſt, ac i rodio mewn ufudd dod dira» 
grithi'w holl Ddeddfau Sanctaidd ef tel yr ydych yn gobet- 
thio cae] Iechydwriaeth drwy e1 farwolacth et. Gan hynny 
ond da y gallaf 1erfyn arnoch gymmeryd pob gofal dyledus ar 
tyw ya Ol eich addewid hona'ch rhwymedigacth. Pa gywi- 
lydd ydyw : wr tod yn falsi'w Air, mwy o lawer 1i1w Lwf! O 
na thorrwch gan hynny mor jlwf a wnaethoch chwi i Dduw 
ei hun with dderbyn y Sacrament Sanctaidd hwn. A gelwch 
ich cot oni ddarfu 1 chwi weithiau ar eich claf wely neu mewn 
rthyw berygl dirfawr wneutturyr unrhyw addewid ac addus 
ned: ac oni arbedodd Duw chwi 1 weled pa fodd y cyflaw- 
nech chwi yr unrbyw ? Gochelwch gan bynny ddiyltyry el 
driigaredd et 4 thorri eich addewid. 

Ymmhei/ach, mi a allwn ddangos i chwi pa fodd y mae 
eich profies chwio gredu y Credo yn eich rhwymo chwi t 
tyw yn ddeddfo!,yn 01 y Ftvdd Sanctaidd yr ydych yn ei phro- 
ttcfſu, 14 hon fydd Athrawiaeth yn ol Duwioldeb. 

Ond, yn ddiweddaf, mae hydyn oed y gwedd1au yr ydych 
yn eu 1howudi i fynu i Dduw yn rho1 yr un rhwymedigaeth ar- 
noch, lef, i waſnaetlu ac i todloni yr un Duw hwnyr ydych 
chwi yn ei Addoli, I roi eſampl ar fyrr yngwedoi 'r Ar- 
glwydd, Tra 'r ym ni yn galw Duw Ein Tad, &c. Oni ddy- 
lem ni eigaru a't anrhydeddu et, ufuddhau ac ymddarotwng 
iddo megis ein Fad Nefol? Tra y gweddiwn ni Saxtterddio ez 
Enw ef, dyfod 6+ Deyrnas, a gwneuthur ei ewyllys ar y ddaiar 
megis yn y nefoedd, Oni ddylem ni ein hunain 2nrhydeddu el 
enw ef, a derchatu ei Deyrnas ef, gan ufuddhau i'w ddeddfau, 
a chan wneuthur ej Ewyllys ef yn ddianwadal ac yn gyflurus 
fel y gwna *r Angylion yn y netoedd, hyd at eithaf ein gallu? 
Gweddio am ein bara beunydaiol tydd yn dyſgu 1 ni ein pwys 
a'n hyder ar Dduw, ac yn ein rhwymo i'w waſnaethu ef gan 

« 


16 Y Rhybuddiwr Chriſtnogawl. 
bauni'n cynhelir. Pan weddiom ar Dduw ar faddeui ni ein 
dyledion fe! y maddeuwn i eraill, mac hynny yn ein rhwymo ni 
yn gaeth i faddeu i'r lawl a wnel ar fat in herbyn, tel y mae 
genaym obaith cael tY:h drugaredd gan Dduw. A phan we- 
ddiom naw harweinier i brofedigaeth eithy ein gwwared ni rhag 


drwz, hyn a ddylai ein firwyno ni rhag rhedeg 1 brotedigaeth, ! 
a'n 2wneuthur ni yn ofalus i ochel pob pechod 3'1 achotion ef, | 
Ir un perwyl mi a allwn heryd grybwyll am Weddiau yr./ 


Eglwys, vr non 'r Wyt yn goberithio fod eich cynniweirfa yn 
aml. Ynoyrydychyn dechreu a Chyftes och pechodau, al 
ni ddylech chwi hetyd ymwrehod a hwynr yn gyltadl a'u cy- 
fiefſu? Ac yn niwedd y Gyftes yr ydych yn gweddio ar Dauw 
er mwyn Chriſt fyw o honech rhag llaw mewn Duwiol, union a 
Jobr fuchedd, Ac agos ym mho0d gweddi chwi a gewch ryw 
beth vr effaith hyn. Yn awtryr wy n gobeithio eich bod chwi 
mewn ditrit ca!on yn eich gweddiau hyn, onid e gwatwar 
Duy a dal gw's iddo yr ydych, ya leri addoli a1 fodlont ef. 
Ond os ydych chwi o'ch calonnau yn deiſyfu y pethau hyn yr 
ydych chw1i yn gweddio am danynt, yna chwi a wnewch eich 
rhan vw mwynhau hwynt, a chwi a wnewch eich goreu yn 
ddiwyd ar fyw yn y cyfryw fodd Sanctaidd a daionus ag yr 


ydych yn gwedo19 ar i chwi wneuthur. Ac os ?.hwanegwch | 
chwi fel hyn ddiwyJrwydd at eich Gweddiau, ni bydd ar» | 


noch fych eiſiau Gras Duw vch cynnorthwyo. 


( 5. )Yſtyriwch hefyd mor gyfiawn ac uniawn yw holl orch- 
mynion Duw, y cytryw na all ein Rhelwm nt ein hunain 
amgen na chydſynio a hwynt, megis yn fwyat cytrunol a ny 
ni fel yr ydym m1 yn Greaduriaid Rheſymmol. I roj eſ:mpl 
yn y pennaf o honynr; ond tra chyfiawn ac addas yw y ca- 
rem ni Dduw uwchlaw pob peth, yr i1wn yw'r gorau ar per- 
ffeithiat o'r holl Hanfodau, ac oddiwrth ba un yr ydym ni 
*n derbyn ein holl bethau daionus? Oni ddy)em ni wedd1o 
arnoeft yr hwnyn unig a ddichon ein gwrando &'a cynnor- 
rhwyo ni; arhoidiolcha moliant iddo ef yr hwn yw Tad y 
trugareddau? Onid ydyw yn dra rheſymmol i Biant ufuddhau 


iw Rhieni, a Deiliaid *w Rheolwyr? a bodi bob dyn tyw ! 


mewn heddwch a chariad a'u giiydd, a dywedyd gwirionedd, 
a gwneuthur goneſtrwydd fel y mynnent wneuthur a nhwy- 
thau? Onid yw 'n drachymmwys a gweddaidd i bob dyn 
twytra ac yfed yn gymhedrol, fel y mae *n orau er mwyn 
eiiechyd ? Bod yn ardymherus ac yn ddiwair yn ei holl Ym- 

arweddiad? 


Y Rhybuddiwr Chriſtnogawl. 7 


arweddiad? Oni chydnebydd Rheſwm pob dyn uniondeb ac 
addairwydd y Deddfau hyn c cyftelyb? Ac am rai ſydd yn 
ymddangos a mwy tottrwydd ynddynt, feellir rhoi rheſwm dz 
1awn am yrhe.Pai hefyd, Gan hynny y mae yn eglur, tod 
holl orchymmynion Duw yn gynghorion doethion ac ia- 


* chufol Tad tra-thyner, yr hwn nid yw yn gwahardd i'w Blant 
 ddim ond ({ydd niweidio], nac yn gofyn dim ganddyat end 
| ſydder daioni 1ddynt eu hunain, fef gwneuthur born, a hoffi 


truzaredd, ac ymoſtwng i rodio gyda eu Duty. Mic. 6.8. Iau 
Chriſt ſyd4 eſmwyth, ai faich ſydd yſgafn. Mat. 11. 30. Gwa- 
ſan:eth Duw yw'r gwir fraint, fel yr ydym ni beunydd yn ei 
alw yn ein Gweddiau. A't orchymmynion ef nid ydynt drym< 
ion, 1loan5.3. Oni byddyn ni gan hynny mor oltyngedig 
in Tad netol , 1e mor iynhwyrol er ein daioni cin hunzin 
ag ufuddhiu ic Deddfau tra-rheſymrnol a grafulo! a roddes 
cte i ni? Mor gytzwn ac uniawn ydynt, naal:wn ni dgrit 
mo*nynt heb gynnyg math argam i ni ein hunain, gan fyned 
yn groes i reſwm ein meddyliau. Golewni ydyn? i'r liygaid, & 
gorfoledd ir galon, melyſach i wr da na*r mel, ac na diferiad di- 
liau mel, megis y mae y Plalmydd yn fynych yn adrodd. Mor 
oyfaddas yw gorchymmynion Duw Yn natturiaethau nj, aC 
mor ddefnyddiol ac iachus 1'n Heneidiau ni ag ydyw'r llu- 
niaeth iachat i'n Cyrph. Ac mae yn gymmaint docthineb 1 
ddyn hwylio et ymddygiad a'i ymarweddiad oll yn Ol dedds 
fau Duw, ag ydyw iddo et fyned mewn gwiſs weddaidd, & 
bwytta ac yfted yr hyna fo da er ymborth iddo. Orid ar y Naw 
a3rail ped fae un yn rhedeg yn nceth oamgylch yr heolydd, ac 
yn llenwi ei enau o dom a budreddi, a phe torrai efe ac y 
dragiai ei gnawd ei hun, ni fyddai hynny ddim yn arwydd 
mwy o ynfydrwydd a gwallgot, nag a fyddai iddo ef fyw ya 
ol et drachwantau ei hunan, yn hyttrach nag yn 61 deddftau 
Duw, y rhai ſydd morgyttunol a'n Rhetwm ni, ac mor eg« 
lur yn cyd-arwain at ein gwir leshid a*c elw pennaf 1 ni ein 
bunain, yn y bywyd bwn, «*r hwn (ydd i ddyfod, fel yr ym- 
ddengys wrth yr hyn y *a canlyn, 


(6.) Yityriwch gan hynny yn y lle neſaf, mai gwirionedd 
trc= iccr ydyW, Fod arwain buchedd dda ſantFeiddio! ym mhob 
moddion er tramawr fudd a chyſſur i ddyn ei hunan, ie yn y byd pre- 
ſennol hwn, Duwwioldeb ſydd fuddio! i bob peth, Mae?*an peri 
lonyddwch i'n Meddyliau, iechyd 2a Cyrph, yn *chwanegu 
ein cyfoeth, acyndwyn ini fawrbarch a chymmeriad, mawr 

CG gariad 


18 Y Rhybudaiwr Chriſinogawl, 


gariad ac ewyllys da ym mylgein Cymmydogion. le mae'n | 


gyfiredinol ya dwyn gydage bob mith ar Fendithion, ac yu 


gwneuthur eu mwyniant hwyat yn felyſach ac yn hyfrydach, ' 


ac mae yncadw ymmaith lawer iawn ©o helbul yr hyn y mae 
rhai drygionus yn eu tynnu arnynt eu hunain, ac yn rhoddi i 


ni gynnorthwy mawr ac eſmwythder dan y blinderau hynny 


y rhai all Rhagluniaeth Duw eu gaſod arnom. Yn gymmaint 


ag na ddichon un dyn © ba radd neu gyfiwr bynnag, arwain ' 


gwir gyſlurus fywyd, oni bydd iddo arwain Buchedd Sanc- 
taidd a daionus. A hyn oll a fynych-ddyigir yn yr Y igrythyr, 
ac a ellir yn bawdd ei hegluro drwy Reſwm golau : Ney onj 
bydd hynny yn ddigon, mae yn dra eglur i'w ddirnad drwy 
brawf beunyddiol, fod Ir rhai a wir otnant Dduw, fivy he- 
ddwch a diddanwch yn y byd hwn, nag i ddrwg fuckeddwyr 
afreolus, y rhai ni wainc Crydwybod o*u fiyrdd. 

Pe gwnawn i y gyflelybiacth yn unig rhwng GWr fobr a 
Meddwyn, pa un dybygech chwi ſy*n cael y gorau yn y Bywyd 
hwn? Pa ſawl gwaith y mae'r Ytwyr mawrion nid yn unig ya 
difrodi eu Meddiannau, ond yn diniſtrio ev Hiechyd, = 
gwanhau eu Hymmenyddiau, ac yo byrhau ev Heinives ? Pa 
nifer o weithiau y maent yn cwymMpo mewn cynhennau, yn 
cael y{igtod ac archollign, ac weithiau marwolaecth ei hunan, 
naill ai drwy ymladd neu drwy ryw ddigwyddiad greſynol neu 
ei gilydd. eithiauhyd ynoedy plantynyr heolydd a re- 
dant ar eu b6l hwyar, gan floeddio a gwneuthur gwatwor- 
gerdd o honynt. Ac os dilynwch chwi hwynt i*w Trigfannau 
eu hunain, pa fath gythfyfwl a mowrddrwg y maent yn ei 
wneuthur yno? Pa dyngu a rhegu, pa fonllefain ac ymleflef, 
pa farh gynhennuac ymladd iydd yno ? Pa faith ddolefain a 
galarnadauy mae Gwraig a Phlant yn eu gwneuthur ? y rhai 
y pryd hyn ond odid {ydd dda ganddynt ddiingc ymmaith o 
ofal am eu heinives, fel.yr oeddynrt o'r blaen yn eiſtedd gan 
newynu am yTI arizna ddifrodedd yr Hwimyn drwg hyn yn y 
dafarn. (Pechod a chywilydd ydyw ?r rhai a'u croeſawant.) 


Ac wedi iddynt fyw ennyd yn &l yr helynt wylle ddrygionw 
hon, y newydd neſlaf yn gyffredinol y.iyw, eu bod naill ai am 


Ddyled ai Afreol wedi eu bwrw i Garchar, ac weithiau gan 

Bobl bynny ya Nhai pa rat yr yfalanc hwy ymaith yr byn oll 4 

ennillatant. Ac yn awry cymmbellir kwynt gan angenhoc- 

tid i fywar faraadwtr ac1oedi allan fywyd jroyuns newyn- 

Iliyd, mewn ceudwll oeredd drewl|yd, nes nail 

neſyfiaid, neu tarwolaeth ei hun ci rhyddhau oddiyno. (Ac 
ar 


at 1 gariad Cyt- - 


A wa 3a3vza 


, ry AA nG A ro th KK m Aa tm6+« Ff% Þ 


"yy A © © oy 6. ww, 64, oY Ros ys, os AA A0O ms *y» A 


yy 


Py, jg, hþ A wot LE: Af 


Y Rhybuddiwy Chriſtnogawl, T9 


ar y ffordd, a ydyw hon yn gyfryw fuchedd hyfryd ap y tal hi 
fod yn ddamnedig o'i herwydd i boenau Uftern yn dragwy- 
ddol ? Ond mi a adawat hyn tan yn y man.) 

Fel hyn hefyd y gallwn i adrodd am reiynol firwythau Put- 
teindra, yr hwn yn gyffrediy a ddilynir 2 thlodi ac 2 gwra- 
dwydd, ac yn fynych 1awn a tfieiddgiwyt afian, yr hwn a wna 
yt bars bydru uwch daiar. Ac tcl byn pobl digllon, beil- 
chion, maleiſus , yrdd1algar, ydynt yn boen waſtadol iddynt 
eu hunain ac i bawb o'u hamgylch, ac nid oes na heddwch na 
lonyddwch ond yn anaml rhyngddyne a*uCymmydogion nac 
a'y Teuluoedd eu hunain. Y coffeiyb aellir ei ddangos am 
bob beiaueraill y rhai ydynt gynnefin yn oeftad o ddwyn eu 
coſpedigaeth eu hunain gyda bwynt ; heb {on dim am yr hyn 
y mae neu a ddylai y Swyddog ei wneuthur iddynt, Yn enwe- 
dig y cyfryw ddrwg-weithredwyr a Lladron a Lleiddiaid, 
Teyrnfradwyr a Gwrthrytelwyr, ydynt yn anfynych yn diangc 
o ddwylo Cyfiawnder cyhoeddus. Ond pwy a wna niwaid 3 
ddynion os dilynant hwy yr hyn ſyad dda” Neu pa ddialedd y 
mae dyn yn ei ddwyn arno ei hin wrth fyw *n ſobr ac yn ddi- 
wair, wrth ofni Duw ac anrhydeddu'r Brenin ? Pa ddrwg a 
ddaw i ddyn o ddilyn ei negeſeuau ei hiin, ac o fyw yn llonydd 
ac yn dangnheddytus ymmylſg ei Gymmydogion ? yn hyrrach 
onidellwch chwi weled mor ddedwyddol y mae rhai, te y fa- 
laf o honom yn byw, y rhai ydynce ddiwyd yn eu Galwedi- 
gaethau, a ſobr ac ardymherus, ac yn ofalus am fodloni Duw, 
ac am gadw Cydwybod dda yn eu holl flyrdd. Antynych 
12wn y cytyngir arnynt gan fawr angen, neu pe cwympent yn 
iſe] eu cyflwr, etto pob Dyn daa'u hadwaen, ſydd barod i doſ- 
turio ac i roddi ymwared iddynt : ac yn fynych a*u coclia am 
2rian neu eu gwerth hyd onid allont dalu. A phawb ſydd 
ewyllyſgar i roi Gwvr goneſt gofalus ar waith, fel na bo arno 
ond yn anfynych eiſiau Gwaith neu Farſliandiaech. Ond Dy- 
nion ſegur, anllywodraethus, a ddilynant feddwdod a phut- 
reindra, chwaryddiaerh, a thvvyll, a ledrad ; a eſgeuluſant 


_ walanaeth Duw, aca halogant ddydd yr Arglwydd, gan fod 


yn fynych yn y Dafarn pan ddylent f6d yn yr Eglwys; y rhai'n 
yw'r Bobl, os deliwch chwi ſulw, a gwympant yn gyffredin 
yr eifiau a'r trueni gwaelaf; ac eraill ni thoſturiant ond ychy- 
dig wrthynt, o herwydd dwyn o honynt hyn oll arnynt eu hu« 
nain. O mor ddedwydd y gallai bob math ar ddynnion tod, 
1e mewn meſur mawr iawn yn breſenno], pe devent hwy 1 
tod yn wir grefyddol ac yn dda, = pechod a'u hynfydrwydd 

2 eu 


20  Y Rhybuadiwr Chriſtnogavl. 


eu hunain, eu trachwantau a*u gwyniau yw'r achoſion 07; rhan! 


twyaf o*r trafferthion a'r trueni vy maent hwy yn cyfarfod 4 


hwynt; ervgwn i?n ddaeu bod kwiy'n arfer o lefain allan fod! 


eu tynghedfen yn galcd, ac o fwrw y bai ar erail}, ac weithiau 
o rwgnach ynerbyn Duw ei hun. Ond nid ydynt hwy yn 
yſtyried fel y maent beunydd yn annog Duw i dd:gofaint drwy 
eu hechryſlon bechodau, ac a allant gan hynny fod yn wir 


deimladwy o'i farnedigaethau trymmion ef am yr unrhyw, 


heb Jaw yr holl fowrddrwg ſydd yn anocheladwy yn gorddiwes 
drygioni. A hyn ſydd yn gwneuthur eu cyflwr hwynt ya 
wir-relyro], eu bod hwynt yn ogwydded'g yn waſtadol 1 ddi- 
gotfaint Duw, ac ajlant vn gyfiawn ddiſgwil ei dcialedd ef i 


gwym|c arnynt, ac i'w noethi bwynt o'1 holl gyfur, a'a tafiu ' 


1rdinylilr Þlinaf, | 

Ond yn v gxwribhwyn-b, yn hyn uwchlaw?r cwhl y mae dio- 
gelwck a chytur gver da yn gynnwyſedig, et fod ef yn mwyn* 
hau bendith a ffatr yr Holl-allvog Duw, 2c am hynny mae 
3ddo ficcrwydd na bved arno eifhau dim fydd wir-dda ar © 
les ef. Felly mae *r addewid, Pal. $4.11. r2. Mar.6. 33. 
TY rhai yngyitaf a geiftant dryrnas Dauw, a't gyſrawnder ef, 4 
gant bob cyfreidiau yn ychwaneg. Fel na ddichon pwr tlawd 
gymmeryd un flordd ficcrach, i ddarparu iddo ei hun ac Iw 
Deuln, na dy/od i fod yn wir erefyddol ; fe allai na chaifF efe 
bethau mowrion yn y Byd, etto fe 2 gaiff ymborth cyfaddas. 
Ac ym, yr hya ſydd well na'r cwhl oll, et a gaift fendith Duw 
gyda*r hyny mac efe yn ei fwynhaus a hyn a ddyry iddo & 
twyo wir todlondeb a chyflur yn yr ychydig iydd ganddo, nag 
a d \ichon Gwr drygionus ei gael yn ei holl D-yſorau mow- 
rion. Duwioldeb eyca bedlonrwydd ydyw ®r elw mwyat, 
P/al. 37.16. 1Tim 6.6. Grwir tlawd acſydd gantho ond dy- 
muntad Zacob, Llunia-th i'w fwytta, a Cwiſg 1'w rot am dano; 
Os ocs gantho hefyd Dduwioldeb Facrb, ac ydyw yn cymme- 
rydyrArglwydd yn Dduw iddo, ac yn byw yn ei ofn ef 2 
waſanaeth, acyn mwynhau teimledigaeth o'i ffatr et, o mor 
fendigedig ydyw helynt y gwir hwn ? mor gyſfurns y gall efe 


< 


fyw bob amſer, erei fod mewn tlodi 2 Beth er Þ04 cj Drigfa 


yn wael, ei Ymborth yn oarw 2c yn galed, a'i Wiſg yn ddr * 


ſyml iawn; etto tra y caro efe Dduw yn ddi-ragrith, ac yr 
2ddolo efe ef bernydd yn ddefoltonol, efea all droi ei gaban 
riawd yn Balas, 1e yn Dem]; a'r Duw bendigedig a ymwel ag ef 
o*; braſennoldeb, a gymmer yn gymeradwy ei waſanaeth ef, 
«© 2: llonna ef a Newyrch ei wyrebpryd.  Acary gwybodaeth 


Cao—_ FY ms 7 42 A £m ot aa 


as 


bennd- ik. - wit. Oi. ae. 66 ad Et oi. c.H OA-_- See Wh tos os. <& e._ -s 


nw 5% S_ *4., 


oo wy 3m yy 


Y Rhybuddiwr Chriſtnogawl. 2 


g'r mwynhaid bwn o Dduw, y mae gwir gyffur bywyd dyn yn 
pwylo, beth bynnag a fo & oyflwr ef odgdiallan., Hyn ya 
unig ſydd yn rhoddi heddwch a bodlonrvydd i'w teddwl ef 
oddimewn; ac yn pereiddio ei holl drugareddau, ac uwchlaw 
pob perh, yn cynnal i fynu cigalon dan y blitderau y Cyters 
tydd efa hwynt. Canys mie 'n rhaid i'r gorau © ddynion 
ddilgwil eu rhan ©: gorthrymderau odd1allan yn y Byd bwn»s 
megis cletyd a dolur, colled am Gyfeillion ac am dda bydol, 
2r cytryw; y rharnydywy gohdiau cyfiredin i bawb, Ond 
ymma y mae 7 gwrda yneglur yn rhagori, gan ei fod yn C» 
drych ar bob peth a ddq1gwydd iddo et megis yn dyfod oddi- 
wrth ddwy!o Duw tra docth a g:aſuſol, yr hwa a Wyr beth ſydd 
orau iddo ef, 2C1iewyllys pa un y mae cte yn rhwydd yn ct 
roddi ei hunan i fſynu, a*i holl regeſeuau, gan ddywedyd 
gyda'i Feiltr bendigedig, Nid felyr ydwyfi yu ewyliyſio, ond 
felyr yawyt ti, 16, maecfe yn derbyn blinderau megis wedl 
eu dinion mewn addtwynder, i*w geryddu ef am ei feiau, 1 
ymarfer ac i ychwanegu ei Raſav, ac felly Yw barottoi ef 1 O- 
goniant, A dymma fawr elw Crefydd, ei bod yn dylgu 1 
Ddyn i bale i fyned am gyflurac ymwared yn ei hol] ing al 
gyfyn2der, ſef at y Duw mawr daionus, yr hwn ſydd alluoccaf 
a pharotraf i gynnorthwyo ei Bobl yn holl amler eu trallod, 
Hyn yr ydym ni yn oeſtad yn ei 4darilain yn yr Yigrythyr 
oedd arter Gwyr Santtaidd, a hwy a ddeallatant nad ofer y- 
coedd, Ac hy41y dydd hwn y caift holl weifion fflyiddion Duw 
ddyfod o hYd cr firwythiu daionus o roi eugozwydd yn dde- 
fohonol tel hyn ar Dduw drwy weddi. Cans mae et (ug of 
bob amſer ar y rhai eyfiazn, &: gluſt y2 agored * wllefain hwyne. 
Mae efe yn toiturio wrehynt, yn cu cy(Juro ac yn ei cynnal 
huyne. Nt elydef dd.m ychwaneg arnynt nag y rhoddso efe 
allu iddynt i'w dewyn: ac yn eiamier da, efe a gyflawna eu 
deffygion, aca'i gviared hwynrt o'u gorthrymderau, 12, efe a't 
ry hwynt yn fendithion, aca wna £96 peth gyderveithio op daiont 
zadynr, fel yr addzwoud efe 1'r rai 47 carant ef, Rhuf. 8. 28. 
O pa fath ddedwyddwch ydyw bod yn gydnabyddus a Duws 
a bod gerinym wir deimledigaeth oj Ragluniaerh ef, fel felly 

y bo i ni fyw arnia gwneuthur y goreu o honi, Fob 22, 21, 
Ond mor reſynol yw cyfiwr y drygionus, yr hwn nid oes 
ganddo ddim o'r cytryw wybodaeth o Dduw, dim cariad iddo, 
na dim ditgwiliad am gymmorth ac ymwared oddiwreho. Y 
mae efe yn ei hawddfyd mwyat yn wr annedwydd ijawn, tra 
bo efe byw heb Dduw ya y byd ; ond yna y dcall cfe ac y bydd 
C-2 El 


22 Y Rhybuddiwr Chriſtnopamol. 


ei hunyn deimladwy o hynny yn ddrau, pan gwympo ef {| 
ryw adfyd tramawr, ac nisgwyr pa ffordd y try efe am gyſſur 
acymwared. Canys fel y mae drygioni yn oeftad yn dwyn 
dyn i drueni (megis y dangoſais i o'r blaen) felly yno y mae 
yn Ci ado ef mewn cyflwr tra-gofidus ac anobeithiol. . A 
rthymmer ddrwg eu meddyliau fydd yn 'chwanegu pwys Ilwy« 
thog at eu gofidiau, acyn mwyhau yn dra-beenedig eu ger« 


windeb hwynt, Synnied eu heuogrwydd eu hunain ſydd wei- / 


thiau yn arteithio eu Cydwybodau kwynt: ac yn eu llenwi 
ag ofn a dychryn ; weithiau maent yn frommi ac yn ym« 
ddigio wrth y rhai a roelant gymmorth fuag-ar ddwyn ymlaen 
eu dioddefiadau, ac weithiau y maent 1e yn cablu Duw et hiin,, 
ac yn grwgnach ynerbyn ciragluniaeth ef, Y pryd y bo*r gwt 
da gyda Job yn bendithio Duw yn ei holl orthrymderau, mae 
y rhai'n vn barod i ganiyn cyngor ei wraig ef, tef i felldithio 
Duw a marw, Canys gan eu bod yn llawn o gytyngder ac an- 
obaith, maent ymron amhwyllo, ac yn flin ganddynt eu 
heinioes, fel yr ydym ni yn darllain am Gain, a Judas, a'r cy- 
fryw, yn yr Yſgrythyr ac mewn Hiſtor12u eraill. O'm rhani 
. *rwy*n rybied mewn gwirionedd, yn nefaf at y Cythreuliaid 
a*rrhePni ſydd yn Ufern, nad oes Greaduriaid yn y bYd druz 
nach na phobl annuwiol drygionus; a thra y gwelom ni; 


beth yw ffrwyth cyffredin pechod ymma ar y Ddaiar, hawdd / 


y gellirein porfod ei fad yn arwain ! 1]Fern a Damnedigaeth 
yn ©: hyn. Ahynoll y mae d'nion y1 wallgofus ac yn un- 
chw.nrt yn rhedeg iddo drwy eu drwg wei: hredoedd eu hu. 
nain; m* 7 . aedVfnawthio ei ddwylo i'r tan, yn debyg i 
gael dolur a lloigfa, Dry ymwrthod a Daw, maent yn gur- 
8hod trugareddau iddynt eu hunain, a thrwy becha yn 0&4 erbyn, 
maert yn gwnentbur cam a*# Heneidian , 1*, a'u Cyrph hetyd, 
ac 2*u P::thynas oll. Fel yn y gwelwch chwi 10d Bywyd 
fan :1ud yn dra-buddio! iniieyny Byd rrefennol hwn, yn 
In ddiasHawer o ddrwg,z:c yn dWyn gydag E bob math ar ddai- 
oniz Neuosfyrth dyn i'r cytryw amlieroedd blinion, a dio- 
ddef o honaw yn unig o achos Crefydd a Chydwybod ddd, y 


pryd hy nny y caiffefe yn gyffredino] y cyfryw ryfeadol gyflur | 


2 bodlondeb meddw], ag y caiftefe fuddugoliaeth a gorfoledd 
yng-nghanol ei ddioddetiadau, fel y gwyddom gael o'r Apol- 
rol.on ar prif-Griſtnogion, a hynny yn enwedig mewn go-' 
baith o'r Gobrwy gogoneddus a roddwyd i gadw 1 Wyr da yn 
y Nefoedd. Ond hynny a'm divg i at yr Yſtyriacth ddiwac- 
thaf y crybrvyllat fiam dani. 

( 7.) Set 


os ew a. os a. aw oa on at cos, 4 oo iacacocc iv oc to. o =. Do a as at ei as. a ei. ac ao toc oe. oe. 


Y Rhybudaiwr Chriſtnogawl. 23 

( 7.) Sef, Mai Bywyd Sant#aidd drwy oludoy dragaredd Dauw, 
&'ngwna ni yn berfſaith ac yn dragwyddol-fendigedig yn y Byd @ 
ddaw, ond helynt Buchead darwg a arwain i dragywyddol dra- 
exi a phoenedigaeth. Yn 061 fel y bom ni byw yn y Byd hwn, 
felly y mae yn rhaid i ni gael yn y neflat: canys y Bywyd hwn 
ſydd fuchedd o Brawf mewn tretn i Dragwyddoldeb. Ie ym 
Marwolaeth y mae gan Wr da fail o gyflur mawr, gan fod gan- 
tho dyſtiolaecrh Cydwybod dda, a lynied o gariad Duw, yn yr 
hyn y gall cfe gyda ſanct Srephan, orchymmyn ei Enaid i 
eddwylo?*c Arglwyddlelu, yr hwn fydd barod i'w dderbyn ef. 
Ond pa mor reſynol ydyw 1'rGwr drygionus,pan fyddo heb law 
holl ddoluriau ei Gorph, ei Feddwl hefyd ya cael ei benydio 
a cChoftadwriaeth c'i bechodau, ac ig ofnedigacth digofaint 
Duw. Ond y thagoriaeth mawr a wneir yn nydd y Fara, pan 
oſoder y defaid a'r ddeheulaw Chriſt, a'r geifr ar yr aſſwy, fel y 
cewch chwi wedi ei egluro Mat. 25. 31, &c. Pr rhat ar y llaw 
ddehau, hynny ydyw Yr rhai Duwiol a da, yr adroddiry tarn 
orfoleddus honno, Deuwch chwi fendigedig blant fy Nhad, ets- 
feddwch y Deyrnas a baro:towyd i chwi er pan ſeiliwydy Byd. 
Ac yno y cant hwy fyned 2s Deyrnas dra-ogoneddus honno, 
lie ni chaift na phechod na thriſtwch fych atlonyddu mo'nyne 
mwWty ; lle ni chant hwy fyth nac ofn na theimledigacth o 
fath yn y byd ar ddrygioni naphoendod, i'r Enaid n«'r Corph: 
ond hwy a gant eu derbyn yn ddiattreg i breſennoldeb Duw, 
Ile mae cyflownder o orfoledd byth. Hwy a gant y cy:ryw 
eglur wybodaeth o'r bych-fendigedig Douw, @*r cyfryw tywiol 
- re 0'; annherfynol Berffeithrwydd 5g au lleiny hwynt 
yteddod, Cariad a Mawl: a hwy a gant deimledigaech © 
gariad Duw a*u Hiachawdwr wedi ei dywallt mor helaeth ar- 
nynt, y Cyfrywag a dderchafa eu Calonnau, hyd yr uchder 
eithaf o lawenydd a diolchgarwch, a'u geneuau a lenwir @ 
Haleluiahau a Chaniadau Maw], ac yn y Gorchwyl tra hy- 
fryd hwn y cint hwy byth bychoedd fod yn gyfrannog wr 
gymmanfa fendigedig yn y Nef. Dyna berfteirhrwydd y cwbl 
Oll, ſef na bYdd 1orfoledd y Netoedd ffth ddiben. Mae yn 
0didog-ragorol yn gueithredu tragwyddel bwys Gogomant i ni, yn 
0] yr addewid 2 Cor. 4, 17,18. Ni a gawn fod gyda 'r Ap» 
glwydd yn oeſtado!. 1 Theſ. 4.17, Y Duw tragwyddol a fydd 
y Rhan agaiff *ei Bobl et; a'u gorfoledd ynddo et ni 
leiheir ac ni tholir drwy bob cragwyddoldeb. Hwy a fyddant 
yn oeſtadol yn ei fendigo a'i tol1 ef, yn oeſtadol wedi cael eu 
bodloni 2 udigrifo wreh edrych ar ei Ogoniant ac a mwyn- 
hid 


24 Y Rhbybuddiwr Chriſtnogawl. 


had ei pariad; yn octtadol wedi eu difyrru a thra-hyfryd a 
chyttunol gymdeithas Angylion a Seintiau: A cheraint an- 
wyla chyteillion ni wahenir byth mwy oddiwith eu gilydd, 
pan gyfartyddant unwaithyny Net. Nid oes gan Farwoiacth 
ddim gallu arnynt mwy, Maent wedi dytod mewn rhyw te+ 
ſur megis Chriit et hun, acynoy cant bw, ei weled et me- 
gis ag y mac ynet holl ogoniant, Phz/. 3,21, 1 Toan 2. 
Ond pa beth yw cael ein gwaneurhur yn debyg 1 Grilt, gwe 


led Duw «*i twynhau, nid allwn nt yn gyflawa na'i adrodd : 
nz'1 ddirnad tray bom ni ymmayn y Corph: eu llcihau 2y | 


hammherchu yn ddirtawr, a fydda1 1ni gyftlybu gogoniant y 
Nefoedd 1 ho! olud ac anrhydedd Llyſoedd a Phalatau ymma 
ar y DJaiar, Y gogoniant «'r gortoledd nefol kwnnw fydd 


cymmaint ag nad ellir fyth mc? heglur adnabod nes eu bod ! 


wedi eu mwynha41: tel na duichon Cwr dall :y 1ddywecyd yn 
izwn beth yw gnicuni, hyd ont to « Lygaid yn agored 1'w 


ddirnad, Mlae 'n duigon 1 ni tod gennym ticerwydd cyflawn | 
gan addewidion yr Etengy!, fod y cytryw tywyd o anrhaethol ' 


ddedwyddwch wedi et ddarparu i Ddynion da ya y Byd a 


ddaw. Ac tel yracth yr Argiwydd letu o'r blaen 1'w barottoi | 


iddynt, felly yn awry mae cfe drwy et Yipryd lanctaidd yn 


eu parottoi hwync 1'r ile bendigediyg hwnnw, drwy weithio | 


yndJynt y gras ſydd yn eu cymhwylo hwynt 1 ogoniant, yr { 
hwn yw el wir tlaen- firwyth a't ddechreuad ya eu Heneidiau | 


| 


hwyac, Gwir lancteiddiwydd yw'r gwyltl ticcrat o ddedwys- | 
ddwca tragwyddol, ac ſydd yn ein gwneuthur ni yn addas i- | 


ddo, Eph. 1. 13, 14. Col. 1. 12. 


Gan hynny obleg'd bod y cy{ryw orfoledd, o annherfynol | 
fawredd, mor ticcr ac mor dc1ogel , oni adawwn ni cu gyd | 


ein cynghori i ymegnt) i'w geliio ef, dryy rodio yn y fiyrdd 


_ 


ſanctaidd iydd yn a'wain atto 2 Siccr ydyw y gwneir telly, 
os ocs gennyim ddim crediniaeth yng ngair Du, ddim Cy- | 


frif on 16s ein hunain. Ai rhaid Va Heneidiau ni fyw tros 
byth mewn Byd ara l, ac onj ymegniwn ni hyd eithaf ein 


gally a'n diwydrwydd rw gwneuthur hwynt yn ddedwydd | 


tros byſh yno?2 Ond ein Heneidizu m1 ein hunain y- 


| 


| 


dynt bwy? Ac onid ydynt hwy gan hynry ya haedcu en | 
gofal a'n cariad ni? Os byddwn mi ſynhwyrol a day ond er 


ein mwyn ein hunaii y me, er ein dedwyddwch ein hunain ? 
Acoesun ffordd arail i ni 1n gwneuthur ein hunain yn ddec- 


wyid ond drwy enni]l cariad Duw a bywyd tragwyddol? | 


Caid ydym ni yn gweled tod pob cyflur bydol yn fyr ac yn 
anliccr 


& 


— 


B 
? 


Y Rhybuddiwr Chriſtnogawl, 25 
anſiccr? maent-yn diflinnuyn ein dwylo, ac yn darfod wrth 
eu harferu, Y mae ein Cymmydogion a'n cydnabod yn meirw 
beunydd o'n hamgylci ; lawer o'n Ceraint anwyl an Perthy- 
nas a aethant o*n blacn ni yn barod, a ninnau ein hunain y- 
dym yn bryflur yn eudilyn hwynt. Yrydym ni yn union ar 


| derfynau Tragwyddoldeb, yn ogwyddedig i filoedd © glefy- 
' dauadrwg ddzamweiniau y rhai a allant atta] ein hanadlau ni 


yn ddiſymmwtch, ac yna fe dderfydd am danom. Cran hynny + 


' © herwydd nad all fod gennym ficcrwydd o'r bywyd hwn, 


ac Oi feddiannau : O gadewch i ni edrych am ficcrwydd 
gogoniant tragy.yddol;z yr hyn drwy gynnorthwy Duw, a 


' aliwn ni ci wneuthur, hyd yn oed y tlottaf ar y Ddaiar, os 
' dawifodyn wir-dduwiol ac yn dda. Canys nid ydyw Duw 


dderbyniwr wyneb. Fe fu Chriſt farw yn gyſtal dros dlo- 
dion a chyfacthogion ; a*r rhai nid oes ganudynt erifeddizeth 
ar y Ddaiar a allant fo yn Etifeddion Teyrnas Nef, os by- 


; ddantgyfocthogion o ffydd a chariad tuag-:t Dduw, Tago 2.5. 


Ac i'm tYb i fe ddylai y rhai ſydd yn cael cymmaint o helbul 
a thriſtwch yn y bywyd hwn, gynhyrfu i ymgais ar ol golud 


: apgogoniant yn y bywyda ddaw. Ynoy ceift y Lazarus tlottaf 
| fil o weithiau fry o ddifyrrwch a gorfoledd, nag y mae un 

\. Difes balch, neu y Glythion goludog, ar Epicuriaid yn et 

| gaelyr awr hon yn eu danteithion blalus a*u Gwiſgoedd gogo- 

; neddus. Ac etto, feallgwir obaith y gogoniant hwn lenwt 

. | meddw] Gvvr da a chymmaint © orfoled 

© | eidlodj, ac ni wnigytrif fod mo*i ddioddefiadau yn haeddu 
| eucyffiybu i'r dedwyddwch y mae efe mewn gobaith am dano, 
:; aCninewidiaiete mo'i helynt a'r Tywyſog mwyaf ar y Ddaiar, 


» ag yr anghohia efe 


yr hwn ſydd ddieithr i'r gobaith hwnnw. Fel hyn yr oedd 


: gyda'r Apoſtolion Sanctaidd a'u dilynwyr, 2 Cor. 6. 10. 8 Petr 


I. 6, 7, 8 


Fel hyn y darfu i mi ar fyr adrodd i chwi beth'o ddedwy- 


' ddwch y duwiolyny Byd a ddaw: Ond ar y llaw arall y- 
| ſtyriwch beth a tydd rhan y drygionus, yr hwn ſydd yn 
' | diyſtyru rrugareddau Duw, a chynnygion ac addewi- 

! dion yr Efengyl: y rhai hyn o'r diwedd a gwympant dan ei 
! drym Ddigofaint ef a'i Ddiaſedd, ac yno y bydd rhaid iddynt 


aros yn dragywydd mewn tra-anoddef boenau Enaid a 
Chorph, a oſodir allan drwy y pethau mwyat otnadwy, megis 


' Tin aBrwmſtan, ar Pryf ni bydd marw byth, yr hwa ſydd 


ya cnoi ac yn brathu eu calonnau yn dragwyddol. Hwy a de= 
flir Vc tywyllwch eithaf, lle mae wylofain, griddfan, 2 
D rhingcian 


> ———_— _ —_ - —— =_ _ 
Jn _ 2 — = _ = — 
. ” : 
Fes A erg -- - < 
ee. I IDES EI - þ- - - = = 


PY- Y Rhybuddiwr Chriſtnogawl, 

rhingcian dannedd, heb y llewyrchlleiaf o obaith neu gyſſur 
hyd bob tragwyddoldeb. Mat.25. 30, _ Marc 9g. 43. byd 
ddiwedd y bennod; 2 Theſ.1.7,8,94 rhai*a yw?r Geitr 
y rhai wedi eu golod ar y llaw aflwy iy d raid iddynt wrando 
y farn dofturus honno. Emwch oddiwrthif rai melltigedig i'r tan 
tragwyddol a barottowyd i Ddiafol ac ?w Angylion. Barn drom | 


ac etto yn dra-chyfiawn. Canys hwy a giliaſane oddiwrth i 


Dduw, ac a eſcculuſſaiant ei waſanaeth ef yma ar y Ddaiar, ac { 
am hynny rhaid iddynt yn awr gi/zo o'i breſenoldeb ef, ym 
mha un ni ddichon eu meddyliau llygredig hwynt gymmeryd 
dim difyrrwch. Hwy a wnaethanrt twy cyfrif o'r Dafarn nag 
o Dy Dduw ; ac agymmeralſant fwy difyrrwch yn Gwleddi | 
ac yn Yfed, yn Rhuo acyn Gloddeſt ym myſg eu Cyfeillion 
drygionus, nag yn addoli Duw yng Nghymmundeb y Saint; 
ni charaſant hwy na gweddizu na moliant yng Nghyman- 
feydd ei Bobl, ac nid oedd dim meddwl ganddynt ar ddytod ; 
i Fwrdd yr Arglwydd, er ei mynych wahodd atto ; ac am hyn- | 
ny rhaid ydyw yn awr eu cau hwynt allan o'r fach gynlleidfa' 
Sanctaidd, ac oddiwrth y tach oruchel a nefo} orchwylion, 
1*r rhat y maent yn hollawl ya anghymmwys. Yr oedd lla- 
wer © honynt yn ymroi 'a fawr 1 fe/{dithio, ac yn awr y dacth | 
melidith arnyat : Y Fel/dith Dauw yr hon yn eu creulonded| 


a ddymunalſanc hwy yn tynych 'w -ymmydog, a ſyrthiodd( 


yn awraronynt eu hunain. Hztb law hyn ; on ddarfu i lawer 
o'r Trueniaid halogedig hyn ic aly am y felldith hon ar eu 
pennau eu hunain, yn yr iaith Ufternol honno Mellaith | 
Daww i mi? A pha ryteddod cs caniatreir eu herfyniad, au 
bod yn awr wedi eu barnu ir Ddamnedigaeth yr oeddynt hwy: 
fel hyn yn galw am dani? Gan Daiafo! yr arweinwyd ac yr 
hyflordawyd hwynt, a chan ei Offer drygionus ef au trache | 
Wantau anifeiliaidd eu hunain; acam hynny yn awr mac yl, 
Thaid iddynt gael Diafol a*i Argy/ion, a phechaduriaid damne-! 
dig tel nk\y eu hunain 1 tod yn gy eillon iddynt mewn poe- 
nNau, y rhai ydynt cyn belied odd1wrech dotturio neu gyſſuroy! 
naill y llail, au bod ya byrrrach ya melldithio eu gilydd yn! 
awr yn eu trueni, y rhai o'r blaen oeddynt yn temptio eu gi-| 
lydd i bechi, Oh ymgyfartod greiynol? Pan ddel y Me- 
dwon, y Putteinwyr a'r Putreiniaid yno ynghyd i'r ftaglau 
pocthion hynny. Lle bydd oter lletain am ddefnyn o ddwfri 
oeri*'r Tafud. Ni cheir nio honzw ; eu holl bethau da a ae 
thant hetbio aca ddartuane; a choftadwriacth eu holl gyte- 
ddach a'u trythyllwch nid yw 'n gwatnacthu ond i *chwaneg!; 
(ol 


WV 99 


a OA Aw kk A o<&S oi a6 aw 


© 


Y Rhybuddiwr Chriſtnogawl, = 27 


eu poenau. Acyrawr hon hefyd hwy a allant gofio fel y d:r- 
fu i Dduw drachefn a thrachefn alw arnynr, ond ni wranda- 
went; nl wrendy ynteu yn awr gan hynny mo'u ilefain hwynt, 
wedi dyfod ing a chytyngder arnynt, D:h.1. 24. hyd y diwedd. 
Acer iddyut gri0 allan yn erbyn eu cyteillion a chyhuddo y 
Cythraul, ac yn eu cynddaredd gablu Duw ei hun, ctto eu 
Cydwybodau hwynt a ddymchwelant yn y creulondeb mwyat 
arnynteu hunain, y rhai heb yn wactha 1'r holl rybuddiau a 
gawliont, a ddarfu iddynr drwy eu parhad gwirfodd ac anedi- 
feirio] mewn pechod, eu ſoddi eu hunain yny trueni hwn, o 
ba Un ni chint hwy fyth oliyngdod. O air ofn2adwy, Tar 
gragwyadol! Poenau tragwyddol! O fel y mac meddwl an: hyn yn 
ſuddo 2c yn torri eu calonnau, ac yn eu jlenwi bwynt a*r er- 
chyllrw, dd a'r anobaith dytnat! Py a all drigo mewn {loſe 
feydd tragwyddol? Pwvy a all? Aceno i'r pechadur damnedig 
y mae 'n rhaid, er mai yn y modd gerwinaf :c anoddetgaraf, ' 
Wedi iddynt orwedd fil myrddivn o flynyd{duedd yn y lle 
poenedig hwnnw, etto nid oes un moment 1121 i ddyfod, mae 
tragwyddoldeb cyian erro yn ol, Y Pryt ni fydd 4yth marw 
y fflam dan ni ddiffodir bz#h, N:d ydyw Duw 'chwaith Ow 
gyhuddo o doltrwydd yn hyn ei gyd, o herwydd mai gewaith 
y pechadur ei hun ydoed?d, ffrwyrh ei ddewis ci hun: Ob'legid 
hwy a wyddatant y ſoddai pechod twynt i Utfern, ac etto hwy 
a anturientarno. Ac yn ddiau mae efe yn eu ſuddo hwynt 
yao mornxturiolagy ſyrth y garreg ary ddaiar. le ymma 
yn y byd y Balch a*'r Cybydd, y Cenfigennus «wr dialgar, yr 
halogedig 4*. trythy!l ydynt yn ennyn peth o eynnyd Ufrern 
ya eu Heneidiau eu hunain ; a thra bont ya dwyn gyda hwynt 
yr unrhyw dymmer meddw] drygionus, rnaid i .ynny etto eu 
gwneuthur hwynt yn dra-gofidus a thruain mewn Byd aral}, 
bych cyhyd ag y bo byw eu Heneidiau :wynt, a'r camwe= 
ddau hyn yn glynu wrrhynt, hynny ydyw, hyd bob tragwy- 
ddoldeb. Na fe:ed yr hwn (ydd yn dwyn tan yn ei tynwes ar 
Ragluniaeth Duw am wneuthur y tan yn boeth, pan ym- 
deimlo a1 loſgfa, ond beied ar ei yniydrwydd 4*: afreo] ei 
hin; Acflly y m:e yn rha:d i bechaduriaid (ydd yn eu barnu 
cu hunain wucuthur cu hanfodd. 

Acyn awr mynegwch i mi yn rhodd, Oni ddylech chwi 
gyda phob rheiwmyny byd editarhiu allan o law am eich 
pechodau, a*u taflu od:11wrthych drwy eu casbau a*u ftieiddio, 
aco hynallan ymoſſod at yrfa o Sancteiddrwydd difrifol, fel 
telly y diangoch o'r holl drueni kwn a tygythir ar y rhai dry- 

D 2 g10nus, 


28 Y Rhybuddivr Chriſtnogawl. 

gionus, ac y byddoch cyfrannog o*r gogoniant a addewir i” 

duwiol#'r da. Onid ydyw mil o bunnoedd yn y fiwyddyn yn! 
haeddu llatur un dydd? Aconi wna holl l:wenydd y Nef yr; 
hwn a bery byth bythoedd, gyflawn wobrwy am in diwy.) 
drwydd ni yng ngwaſanacth Duw am fyr amſer y bywyd hwn?! 
AC onid ydyw tragwyddol boenau Uftern yn daigon er atral 

Dynion oddiwrth fuchedd anllywodracthus a phechadurus, er! 
iddo fod yn tuddiol ac yn hyfryd iawn ymma dros ennyd fe. . 
chan ? Ond chwi a glywſoch o*r blaen broftad helacth, fod! 
Buchedd Sanctaidd 1e yn y Byd preſennol ym mhob modd: 
yn fwyat budd a hyfrydwch i ni. Yn ddiammau gan hynny 

y mae Gwr ca yn cael mwy melyſder a bodlondeb yn y ffordd 

ir Netoedd, ng y mae pechaduriaid yn y flordd i Uttern. 

Ein Diuw graſiiol ni ſydd yn trefnu i ni waſanaeth eſmwyth 

ac anrhyded Jus, ac yn rhoi gwobrwyon gogoneddus: Ond y 

Cythraul {ydd Feittr creulon erchyll, ac yn gofod ei gacths| 
weilion ar y drygwaith gwaelat, ac wedi hynny yn taly iddynt 

gyflogau tra greiyrol, Rhuf. 6.21,22,23., Pa un gan hynny\ 
a fyddwch chwi at gwyr rhyddion i Griſt, ynteu caethweiſion 

i'r Cythraul ? Pa un a wnewch chwi, ai rhodio yn ffyrdd dai-: 
onus Duw, y rhai a ddygant heddwch a chyſlur ymma at 
y Ddaiar, athragwyddol ogoniant yn y Nefoedd ; ai yn llwy 


brau ceimion pechoe, y rhat yn awr a ddygant driſtwch a\. 


achwilydd a phoen, ac yn of hyn #*ch boddant chwi mewn! 
trueni tra2wyddol a phoen yn Ufeern ? Fel hyn y goſſodwyd 
O'ch blacn chwi fywyd a marwolaeth, dedwyddwch a thrue. | 
ni: Pa ddewis gan hynny a wnewch chwi? Fe debygai in! 
nad oes fawr anhawſder yn yr achos i wr a defnydd ei reſwm 
ganddo, os gwna efe hetyd ddefnydd o honaw yn y perhay 4 
berthynant iw Enaid. Ychydig fyfyrio a waſnaetha *r tro: 
i ddwyn ar ddeal] i ddynion, nad oes un rhetwm o herwydd 
pa ham y dylent hwy ddewis tlodi a gwradwydd, penyd 2 
chirchar (os gallant drwy oneftrwydd cu gochel]) yn hytrrach | 
na Golud ac Anrhydedd, Eſmwythder a Rhydd-did. Ond | 
mac yn ficcr gennif fod fil o weithiau lai rheſwm 1 ddfn i} 
enufiddhau 1 Dduw ac 1 ddamnio e1 Enaid cj bun byth, yn | 
hytrach na'i todloni 2% waſnaethu ef, ac felly gwneuthur fel 
crwydda o Techydwriaeth dragwyddol. Gan hynny gadewch | 
i mi etto attolygu arnoch gymmeryd y peth hyn 1*ch yſtyriaeth, | 
2 meddw} vn ddifrifo] beth ſydd fwyat rheſymmol a mwyezf 
Hetol i chwi eich hunain, 2c yna dewiſwch yn gyfattebol. 
Ac mia attolygat i Dduw hyfocrddi eich calonnau 1 wneuthur 

dew!s 


Y Rhybuddiwr Chriſtnogawl. 29 
dewis mor bwyllog ag na bo i chwi fyth achos i edifar- 
hau oO! blegid, ymma nag yn y Byd a ddaw. Amen. 


PE NN. 1, 


Portreiad byr o fuchedd Sanflaiad, gydarhai Hy- 
forddiadau byrrion tuag-at yr unrhyw. 


( gofynnwch chwi i mi yr awr hon ym mha beth y 
mae y Sancteiddrwydd hwn on buchedd yn gynwy- 
ſedig, i bauny bum irtrwy *r amter vn eich annog, 
hynny yr wyf yn gobeithio a ellwch chwi mewn peth meſur ct 
deall wrth edrych yn Ol ar y peth a ddywedais yn y de-chreu, 
ac with ddal julw ary peth a adroddais1 :r hyd.fy ymadrodd 
oll. Etto er mwyn cynnorthwy i chwi, mi a'; golodaf ger eich 
bronnau yn beth eglurach, er mai ar fyrr eiriau; fel nad e- 
Ilir dilgwil amgen yn y Pappur bychan hwn, 


 . Yn gyfredinol gan kynny (fel yr adroddais 1 y peth or 


blaen) Eich annog chwi yn unig yr ydwyf 1 tyw fel y g've- 
ddai 1 wir Griftnogion, yn 6] eich Adduned yn eich Bedycd, 
yn cadwpa un y mae cich Chriſtnogeiddrwy'i'd chwi yn gyn- 
nwyſedig. Yn awr wrth eich Bedydd yr ydych chwi yn rhwym 
igredu yn Nuw Tad ac i vfudd hau iddo, a'r Mib a*r Yipryd 
glin. Rhaid i chwigydnabod yn ddiffuant :c yn cdiragrith 
mai Dw 'r Tad a'ch gwnaerh ac (7 'n eich cadw chwi, mat 
Mab Duw yw eich Prynnwr, a*r Yfpryd glin yw eich Sanc- 
teiddiwr, Arweiniwr 2ch Diddanwr. Ac yn gytrunol a hyn 
y mae 'n rhaid i chwi ymddwyn eich hunain yn gylital yn eich 
calon ac yneich buchedd: Gan hynny rhaid 1 chwi ymwr- 
tnod a Diafol, y Bid &r Cnawd, y rhai a fynnent eich tynnu 
chwi ymmaith oddiwrth Dinw, a rhaid i chwi yn ddryſgog 
gredu Bynciau eich Ffyd&4 Griftnogaw!, ac yn ofalus gadw 
gwynfydedig Ewyllys Daw a'u Orchmynnion holl ddyddiau 
eich bywyd. Eich ffydd a ofynnir mewn trefn i ufudd-dod : 
Canys onid ydych yn credu Etengyl Chriſt, nid ydych chwi 
debyg i ufuddhau iddo. Yn y ddau beth hyn gan hynny y mae 
Crefydd Chriſtion yn gynowyledig, i'r kyn y mae &fe yn 

D 2 rhwym 


_ Y Rhybuddiwr Chriſtnogawl. 


rhwym wrth ci Fedydd, fef, yn Credu ypeth a ddatguddiodd 
Teſu Grift, ac vn gewnevrhur yr hyn a orchmynnodd. , Ar fyr} v 
Chriltion da vw cle yr hn [52a credu yn ddiyſpog ci Gredo,} C 
ac yn ofalus yn codwy Gorchmynnion. | ® 
Yr Athrawiacthau vr ydym ni 1'w credu ydynt yn ddiau} £ 
vn o2ytiaynach 2c vn helaechach wedi eu rhodd! 1 lawr yn yr} ® 
Yor: thyrwu fanctaidd y rhai a'{grifennwyd gan wyr wedi eu} © 
hyſory: liacthu oan yr Ytpryd clin, ac felly a ddyleid eu 1 
derby weve Gur D. ww, au dirilain yn ddiwyd a'ucredu yn! 
daif; 1. Ondp rit Bynciau 7 Fydd G-:{tnogaw] a grynhoir ar! 
fyr yn EFF bwn a e£lwir Credo yr Apoſtoiion, Credaf yi Nuv | 
Tad, &c. Hwnyr wyf yn gobeith; o eich bod yn gydnaby. 
ddusizwn 29 Cc, c2nei fod mor iyr ac e2lur, ac a adroddir 
beunydd yng ngv afanacth yr Egi'wys3; ac am hynny ni ofody 
fi ro*naw vn chang ar lawr. A hwn hefyd yr wyf yn gobe- 
thioe:ch bod yn cre -da ei fod yn dra gwir, Chwi a1 cym- 
rech yn derwg, pc” amheuwn i eich crediniaeth o'r Credo, 
heb yr r hvwn nid yayc! 11 *ch CV trit yn G1 i{tnogion. Ond g4- 
dec] i mi eich cynghori chwi 1 yityried yn tinych ac yn 
ddifrifo] y owirionedd mawr cynwyſe: ig yn y Credo, fel y 
ezlio-h cou deal! yn cgturach, a'u hoth hwynr yn guach, Ac} 
artoiws edrychwch =r fod eich credinizerh © honyn! yn £2440 
1299n AC wedi ci d ytn-wreiddio yn eich Þ neidiau fc! fel' v yr 
vmAdanghoto firwyth eich Ffydd yn Suncto icrwydd eich) 
Buch:dd. Heb hyn, gwyboda: th noeth o'r Credo, a? a-f 
drodd yn fynych iawa ni thal fawr 1 ni. Canys, fel y dywe-| 
d2isi chwi, Ufudd do1 yw dihen Fiydd. A. y mae hol byn- | 
Ci"13 cin Ho apox ni yn draeglur yn tueidu Pa gwneut hur ni 
Sanctzidd 1c yn dda, 05 gwnawn ni ond & dytal Synnied, 
*a hyity we yn dda I d4a7go* hvnny ar fyrr cirizu Os 
cred ni mai Dutw Tad holl «iluo; a'n gu wnaeth 14 a'r holl fa; | 
Yra *cydym n: yo mTwymy 1'W ru ai anrhydeddu ef, Is 
addoliac ufuddÞhiu idio, megis cin gwne-wrburwr , a'n cyn- | 
baliwr, yr hwn ſydd Holl- alluog m-wn Nerth, Diddiben | 
mewn Doethineb, Daioni, a hob math ar B-rffeithrwydd. | 
Os credwn ni mai Teſu Griſt yw Afb Duw , a Phyynnvy aynal | 
NW, yr wn a aa droſom ac @ gvfododd drachefn, ac a dder- 
chafonld *r Nefoedd, ac a ddaw odary0 i farnu?r byWw ar menu, 
ac 2 von atialr holl Ffyddloniaio edifeiriol ac nfudd, faddeu: 
ent vn fechodan, a hywyd tragn2ydde!, ond a tarn y rhai dry- 
001% 1 drucn tragwy popes R-:2id y'a crediniaeth ni © hyn, 
ein harwain ni i wir Edifeirwch a gwelihad Ons. Es 
UrUyade 


"we OMyyO = IVacws 


A 


— 
y 


ms oO fry aw oe ee FO FTC ww rojo dF Ai A\A = .c.oACD 


pope, wn we 


| Ing” \ 


Y Rhybudaiwr Chriſtnogawl. 31 
ufudd roi ein pwys ar drugareddau Duw, a haeddedigaethau 
Chriſt, am taddeuant ac 1cchydwriaeth. Ac os credwn ni, 
mai ſwydd yr Tjpryd elanyw em Santteiddio ni, a hcl! etholeaigion 
Bob! Dayw ; ynania ddylem weddio ar Dduw am ci Yipryd 
Sanctaidd, a rhaid i ni ymroiein hunaini'w gynkyrfiadau da 
ef, ac ymoſtwng i'w weithrediad ar ein heneidiau, tel y bo 
iddo ein Sancteiddio ni 2n gwneuthur ya dduwiol, fel felly 
y byddom Aelodau by wiol 0 Ezlwys lan Gat olic Chritt. AC 
yn yr Egiwys hon yr ydym niyn rhwym. 1 aros, fel telly Tzg- 
nghymmun y Sainet, y gallom twynhau budd y Gair, y Sacra- 
mentau, a'r Gwedd1au, drwy ba foddion y mae 'r Yipryd 
gin yn gweithio gras ynom, ac yn *chwanegu yr unrhyw, byd 
oni pherpheithier ef mewn Gogoniant tragwyddcl, ir hwn 
y ceiff Gwyr da eu derchatu, Enaid a Chorph, yn yr Adgy- 
fodiad, fel y cadd eu Heneidiau hwynt atael arno yn ebrwydd 
yn 0] eu marwolaeth. oy 
Fel hyn y gwelwch pa fodd y mae pgwir Grediniaeth yn ar- 
wain Dyn 1 Sancteiddrwydd Buchedd. Ac am hynny yn yr 
Yigrythyr lan yr ydym ni ya cael tod cymmaint o grybwyll 
wedi ei wneuthur am Ffydd, neu am grediniacth ya Nuw a 
Chriſt. Hyn mewn llawer © leoedd {ydd wedi ei ardderchafu 
yn uchel, ac a ofynnir yn gaeth gennym, megis gwir iylwedd 
ein Dledilwydd; yn gymmaint 'ag y dywedir yn tynych ein 
bod ni i'n cyhawnhau neu 1 gael maddeuant ar gyirif ein 
Ffydd, ac i gael iechydwriaeth drwy Ftydd, a hyn «i gfd yn 
bennaf tel yr wyt yn meddwl, oblegid mai gwir Ffydd tydd 
yn dwyn alian Ufudc-10d, ac yn dytod ag un i fod yn Ddif- 
gybl ufudd, cywir 1 leſu Griit, ac felly mac yn ein gwneuthur 
ni yn addasi drugareddau Duw yn a thiwy cin Hiachawdwr 
bendigedig. Ond pan nad yw Ffydd yn dwyn allan firwych 
Sancteiddrwydd a Gweithredoedd da, nid yw o gyfrif ya y 
byd gyda Duw, ac ni leſta1 ni, fel y geliwch chwi weled yn 
helaeth yn yr ail bennod o Sc. Fagn, heb henwi un lle arall, 
Gan hyony chwi a wyddoch ein bod yn rhbwym wrth ein 
Bedydd, mid yn ung i gr. du holl By:ciau y Ftydd Grino= 
gawl, ond hefyd i g:dw Gorchmynion Duw, y rhai yr wyf 
1 10n am danynt yn netl-f. | 
Yn awr, y Gorchmynion hyn hefyd a gynhwyGr yn eglur 
yn yr Yigrythyrau S:nctaidd; ac am hynny mae mwy © re- 
iwm etro pa harn y oylech yn dd1wyd eu darllain a'u haſtudio, 
fel y gwypoch ewyllys i/uwac ygwneloch ef, Ar hyn oll 
lydd i n1 1'w wacuthur, yrwytiyn bwrw ci tod yn gynnwy» 
ſedig 


32 Y Rhybudawr Chriſtnogawl. 

ſedig yn y deg Gorchymmyn, fel yr eglurir hwynt ini, acy 
cymhell:r arnvm, gan yy Prophwydi yn yr hen Deltament, 
chan ein Hiachawdwr a'i Apottoiion yn y Newydd: Yn en- 
wedig ym-Mhregeth ein Hiachawdwr ar y Mynydd,yny 5. 6, | 
a'r 7. Bennodau o St, Mathew. Ac am hynny darilennwch yn 
fynych y Pennodau hyn drottynt. Yno y cewch weled pa fath | 


ddynion y dylai Diigyblion yr Ieſu tod, fef fel eu Meiitr, o Yt- | 


pryd addtwyn, goſtyngedig, -llariaidd a licdnais, Pur a heddy.! 
chol, trugarog ac ymmyneddgar, a'r cyffelyb. Y cyfryw rai 

arrhava y mac efc yn cu galw yn wynfydedig yn nechreu y 

Bregeth Netol honao, a'r rhai'n yn umg ydynt hwy y rh; 
wna efe ya dra-bendigedig gyd-ag et ei hunan bych. Ond os 

mynnwch chuwi gael Swm eich Dyled tuag-at Dduw a*ch 

Cymmydog, tel y goſynnir yn y deg Gorchymmyn, wedi ei 
oicd allen ar tyr, cymmerwch hi yng-ngwir ciriau Catechiſm 
yr Eglwys. 

Fy n1l:d tuag at Dauw ywwcredu ynado, ej ofni, a'i garu am 
holl Galon, a'm holl feddul, a'm holl Enaid, ac a'm ko! nerth; 
ei aidoli; diolch idao; rhot fy koll ymddiried ynddo; galw arno, 
anrbydeddu ci Sanctaidd Enw ef a; Air, at waſnaet hu ya gywit | 
holl dayddicu fy mywyd. 


Fy nyled tuag at fy Nzhymmydoz yw, ei garu fel fi fy hun, Al 


gwnenthur 3 bo> Dyn megis y c:wennychwn iddo wneuthar i| 
minneu. Caru 0 honof, anrhydeddu, a chymmorth fy Nhad an} 
Mam. Avnrhydedda ar ufuddhau i'r Brenin ai Swydaogion. Tm-, 
ddaroftung i'm boll Lywiawdwyr , Dyſeawdwyr, Bugeiliaid 
3/prydol, ac Achrawon. Ymdawyn o honof yn oftyngedig, gat 
berchu pawb 0'm guell, Na wnelwyf niwed i neb ar air na gw) 
zthred. Bod yn gywir ac yn union ym mb66 peth a wmelwyf. Na 
bs za chas na dizeſedd yn fy nghalon i neb. Cadw fy wwyh | 
7hag chwilenna a lledratta; fy nhaifod rhag aywedyd celwwy dd, 
cab! eiriau na drwo-abſen. Cadw fy nghorph menun cymmedrol- 
deb, [obrwydd a drweirdeb, Na chybyddwyf ac na dadeiſyfuyf! 
d1anagolud neb arall; eithr dy/cu, a !afurio yn gywir, 7 ennil} 
fy mywyd, a gwneuthur a ddylwyf ymmha fuchedd bynnaz '| 
r{-yngo bodd i Dduw fy negatw, 
Djymma eich Dlediwydd i chwi mewn lle cynnwys, yr hon 

a eliwch chwi yn hawdd ei chofio; ond yn enwedig erfyn-| 
niwch ar Dduw *(grifennu ei Gytreithiau yn eich calon, tel, 
y galloch yn ewylly{gar ac yn gyflurus ufuddhau iddynt yn 
eich Buchedd a*ch Y marweddiad. Acer cymmorth pellach. 
i chwi, 1 a helaethaf ychydig ar y pennaf or cat ron 
1yn | 


qQ_ — we rs 


e QB Rm WW g O AAU AA ww M2 a &5 


Y Rhybudaiwr Chriſtnogaw!l, 33 


" kyn,yn enwedig kwnnw © garu Duw ch Cymmydog.ac telly 


y diwedd:f a rh:i Lyftoradiadau byrrion a chyffredinol er 
r-wyn cytarwyddo eich ca'i.rau ya barottach ac yn ddianwa» 
dalach yn Fyrdd Sancteiddrwydd hoil ddyddi:zu exch Bywyd. 

Caru Duw a'ch holl Galon a'ch Enaid, yw'r cyntaf a'r Gor- 
chymmyn mewr; megisy mae ein Hiachawdwr ei hun yn 


.* cyigu ini, Math. 22. 37,28. Hyn a wna 1 m1 utuddhau yn 


haws ei holl Orchmynnion eraill ef. Canys os gwir garu 
Duw a wnawn, ni a fyddwn ofnus iawn rh:g ei anfodioni 
et, a gofalus jawn i'w todloniet yn ein hojl ttyrdd. Ac yna 
'rydym ni yn gwir- garu Duw a'a holl Galon, pan garom ni 
ef yn fwy na*c hol] bethau eraill yn yByd,yn fwy na Chytoeth, 
Dityrrwch, Anrhydedd, Ceraint, na dim arall yr ydym ni yn 
ei fwynhau, ie, yn twy na *n Heinioes, yn gymma:nt ag yr 
ymadawwn ni ar cwbl oll, yn hyttrach na cno!li faftr Daw, 
ym mhaun yr ydym ni ya cytrif tod ein dedwyddwch pennaf 
ya gynnwyledis. Hyn yr ydwyt yn cymryd et fod yn wir 
Hantod Crefydd, ac ydyw'r peth, heb pa un ma? ein Hia- 
chawdwr yn dywedyd i ni, na allwn ni fod yn Ddugyblion 
iddo ef, Math. 10.37, 33, Ond pan ddelom ni unwaith i'r 
dymmer tendigedig hon, ni chawn ni mono yn beth anhawdd 


 1tawninirngwaduein hunain, a chymmcryd t tynu ein Croes, 


2 dilyn cin Hargl!wydd 2a Hathro gan wneuthur yn dda a go- 
ddef ya amm yneddgar, 

Gan hynny gadewch i nieriynyn ddifrifol ar Dduw drwy 
et Yſpryd Sanctaidd ar weithio o hcno y cariad hwa yn ein 
Calonnau. Ac at ein Gweddiau gadewci i ni 'cawanegu ein 
hymegniad diwyd ein hunain ; yn enwedig gadewch i ni fod 
yn myfyrio yn tynych iawn ar holl ddaionit Duw ©1 druga- 
redd, aamlygwyd i ni ac 1'r holl FFyd. Cadewch i ni yftyried 
beth a waaeth ete droſom ni yn barod, dros yr Enaid a*r 
Corph, a pha beth 2 addawodd ete ei wnzuthur yn y Bywyd 
ſydd i ddyfod. Ac na rown in calonnau fych eſmwythdra, 
nes eu Cytan=gylylltu a'r bythfendigedig Dduw megis ein dai- 
oni pennaf, a'n bumg ddigonol Gyfran. A cheifiwn yn ddt- 
frifol ei ffafr et drwy*c Arglwydd Ielu, y Cytryngwr, yr hwn 
yn un-{wydd a ddieth Pc Byd, in dwyn ni i fuchedd o gy+ 
feillach a Duw, fel y carem ef, ac y caem ein caru ganddo, a 
byw bych gydag ef mewn cariad a gorfoledd. Ond cofiwch 
yn ceſtad mai ufudd-dod i Dduw, yw'r unig f{iccr eglurdeb o 
wir Gariad cadwedigol, Yr hwa 2 gar Duw, a gasha Pechod 
2 Drygioni, Gwnaed y Mab y lliw a fyavo ogariad ac an- 

E, 


rhydedd 


34 Y Rhybuddiwr Chriſtnogawl. 


rhydedd i*'w Dad, nid ydyw efe yn gwir-garu mo honaw, oni 
chymmer ete bob gotal dledus i'w todloni ef. 

Ac os ydych chwi fel hyn yn ddiragrith yn caru Duw megiz 
eich Tad, yna chwiacllwch bob amſer ymddiried ya gyl- 
ſurus ynddo, a rho1 eich pwys a'ch hyder arno, yr hon iydd} 
Ddlediwyda fawr arall, aca ddwg heddwch mawr a llony.! 
ddwch i'n meddyliau. Eſay 2643, 4 Tra byddoch chwi! 
byw mewn ufudd-dod 1 orchymmynion Duw, mae 1 chwi} 
hawl ficcr yn ei Addewidion ef, ac chwiacllwch yn ddiogel: 
| roi eich pwys ar ei ddaionus Ragluniaeth ef, am gytiown- 
* der o honynt. Gan hynny beth bynnag yw eich anghen- 
kl nion, cich peryglon, neu eich dioddetiadau, nac amheuwch 
Ragluniaeth Duw, ond diſgwiliwch yn ymarhous, a gwnewch | 
cich dlediwydd eich hunan, a byddwch ficcr, y bydd Duy 
yn ci amfer da, i*ch cynnorthwyo ac 1'c: gwared chw1; efe 
a*ch hyffordda, a'ch cyilura ac a*ch cadarnha chwi. Gadewch 
1s holl brawf a gawſoch chwihyd yn hyn 01 dirion drugaredd 
ef, eich rhwymo chwi i ymddiried pnddo cyhyd ag y byddoch + 
byw. Ackymmerwch ofal mawr, na bo i chwityth 1wgnach, 
na thuchan yn erbyn Duw mewn un helbul yu y byd ; pan 
gytarfyddoch chw1 a'r croe!au neu 'r colledion trymmat, neu | 
golloch eich Ceraint a*ch Cyfeillion anwylat,dywedwch gyd-a| 
ob Sanctaidd, Ir Arg/wydd fydd yn rhodi:, a*r Arglwydd ſyn; 
dwyu ymmaith, bendigedis fyddo Enw'r Arglwydd, Attoly- 
gwch i Dduw ddyigu i chwi y wers ragorawl honno o Fodlon-: 
deb yinmhob Cytiwr, P/4l. 4.11, 12,13. Erygellwch chyi! 
| fod yniſel ac yn dlawd yn | Bya, etto yityriwch, mae 1 chw 

| bob amler achos i t0d yn ddiolchgar, ond nid oes un amfer 
I achos i chwi i gwyno. Duwa Wyr pa gyflwr ſydd orau ini, 
j a gadewch i ni ado iddo ef ddewis beth a gawn ni, Nyni y 

{ 

Id 


= —r 


Thai nid ym yn baeddu dim ond digofaint a thrueni, a ddylem 
gydnabod mawr ddaioni Daw, ein bod nm y tu ymma 1 U- 
ftern. Trugareddau*r Arglwyddydyw na ddarſu am danom, «1 
bod ni yn mwynhau y tnppin lleiat o gyſſur, Meddyliwch: 
mor dlawda tu yr Arglwydd Iefu er ein mwyn ni, yr hw! 
þ nid oedd ganddo le i roddi ei Ben, aca gadd a*1 waſnaethodd, 
4 ociddo eraill; ac yn yr unrhyw Gyfiwr gwael y bu 'r Apoſto-} 
lion fyw, Mae eich Cyflwr {al chwi yn eich rhyddhau o-| 
ddiwrth lawer o faglau a phrofedigaethau, ac oddiwrth lawer! 
o otalon a thriſtwch y rhai nideill y Cyfaerhogion mo'u go- 
chel. Os ydych chwi yn gwir garu Duw, a chennych dryſor 
yny Nef, yrydych chwi yn oludog iawn, er nad oes gennych 

nac 


[ 
| 
: 
; 


Se 7 9 mew. . ET 


Y Rhybuddiwr Chriſtnogam!. 35 


n:c Aur nac Arian. Nac ofnwch, na ddyry Duw 1 chwi ac 
ireiddoch Ymborth a Dillad, a thra bo bynny gennym, by- 
ddwn todlon a diolchgar, Ie, bwriwn y gwaethaf, ſet y 
o2/lwn ni feirw o newyn ac eif1au bara (yr hyn ni ddigwydd i 
un ymmylg Cant yn amier heddwch a llawnder) etto os ein 
Heneidiau m a fyddant wedi cu parottoi 1 fynd 1'r Nefoedd, 
acagint eu dwyn yno, ni chawn niachosyny byd i gwyno 
ymmha todd, neu o b1 Angauy byddom teirw, Mi a tum y« 
chydig helaerhach yn hyn, er miyn Pobl djodion,y rhai ydynr 
ry barod 1 16d yn anfodlongar, ac 1 rwgnach o herwydd eu Cy- 
fiwr; er eu bod ylowaeth yn ddigon mynych yn eu dwyn eu 
hunain iddo, nceuyn ei vwneurhur yn waeth o iawer drwy eu 
bucheddau diofal aniiywodracthus cu hunain, tel! y crybwy- 
Ilwyd or bjacn. 

Acetto cyn i mi fyned rhagofat eich Dyicd chw1 tuag-at 
eich Cymmydog, gadewch i mi ar ychydig eiriau, eich hy- 
florddt chwi tu2g at Addoliad Duw mewn Gweddiau a Maw]. 
Hon lydd ddled{wydd a gymmhellir arnom nt yn dra mynych 
yn yr Yſorytiayr, aca arferir gan bob gvwr da, a goleuni nat- 
tur ei hvn a ddichon cin hyForddi ni arti. Mae arnom eifiau 
beunyddiol am drugaredd Uduw, ac *'r ym ni beunydd yn ar- 
chw2ecrha o honi, ac am hyany in dyigir # w-ddio bob amfer, 
ac ym mhoh peth i roddi diolch. 1] Dduw yn unig y mae yn 
thaid 1 nj aberthu ein Gweddiau a'n Mohannau yn Enw 
Chriſt Telu, megis y maceefe ei hun yn dyſgu i ni, Af. 85. 4. 
10, 10an 16.23, Nid rhaid i ni wedd1io ar Angylion na Sein- 
ti2u, gan eu gwneuthur megis yn Gytryngwyr 1 n1z Canys 
hon yw (wydd neilltuo] Chriſt, y! hwn a fu farw droſom, ac 
iydd yn awr ar ddeheulaw Duw yn eirio] droſom,. 1 Tim. 2. 5. 
Heb. 7.25. Gan hynny rhaid i ni greaduriaid gwaelion, pe- 
chadurus, ddyfod ya oveſtad ar Dduw ya Enw Ciriit, ac er 
eifwvyn ef yn upig, gobeithio cael ffafr Duw a maddeuant 
pechodau, bod yn gymmeradwy ganddo ein perſuuz': » a'n 
gwalanaeth, a chael © honom Iechydwriacth i'n Heneidiau. 

A'n Hiachawdwr (vdd yn ein dyſgu ni i addoli Duw mewn 
modd pirr ac Yiprydol ?n Calonnau a'n Heneidiau, oblegid 
mai Yſpryd yw efe, ai fod yn chwi''o calonnau Dynion, 
loan 4.24. Am hynny nid allwn ni mewn un modd, waeu- 
thur Deiw neu Lin Duw,na rhoi AddoliadCrefvddol iDJelw, 
6h (ydd yn union yngwrthwyneb Yr ail Gor hymmyn. 

id allwn ni'chwaith ffurfio yn ein meddyiiau un marr ar lun 


corphorol o Dduw pan weddiom arno, ond rhaid i ni teudw!l 
E 2 O 


= 


36 Y Rhybuddiwr Chriſtnogawl. 


o honaw megis Yipryd tra-phur a gogonceddus, tra palluog| 

doeth, a daionus, yr hwn ſydd yn flenwi yr holl Fyd 91 Bre.| 

ſenno]deb, a phob am{er yn agos attom, Er N25 gwelir a Go-! 

lygon corphoro! ; ac yn clywed ein Gweddi1u, ac a wyr ein} 

hanghennion, ac lydd ya ailuog ac yn cwyllyſgar i'a cym- 
north ni. 

Ein Hiachawwawra orchymynnodd i ni wedaio yn y air 
cel, pan fomniyn ung, Math. 6.6. AC yno y dy{godd eſe, 
iw Ddifgyl-lion pa todd y gweddie nr, acaroddes 1nty Fur! 
dra rh2voraw! honno, yr yaym ni ynel Faw Gwedd: yr Ar. 
glw) dd, E'r Tad yr hwn wyt yn » N: feed, &c. TT myn ary 
ttordd, a adi 100 cin Giccrhau ni, fo.; Fturfi 2v o Weddtay 
yn gyfreithlon tawn;ac fe all Gwedd yr! Argiwyad wainarthy 
am gvnliun nou bat 3 'n kyffordd'? niyn en hol] Wedciau, 
ac ly: dd et hunan hefyd yn dra-addas if w harfera ac 1w chy; 
ſy!!ruatein Gueddinu cratile Enhr nid yw gymmwys arter 
y Credo .r Dez Gor:hvaamyn am Wedutiuy Megs y mae 
pobl drizain wt wybo. \o! yn gynnefin © wneuthur; er bod yn 
ddleduz arnom ea m yny h gohio, a: h-drodd, er mwyn byy: 
iocciuecin Frvdd, ac hyffo:d1 en Bucheddau 

Ar beb achofion, ac yiam hob bhnderau a © Mrallodicn C1 
dgewch 1 nwoddi: IO_G ddytal ar Dduw, ac yn oeftad yrobilio| 


arno ar drugaredd a chyffur, yr hwr 1ydd bob amſer yn 2gos / 


at yriaia alwant arno mewn gwirionedd a phurdeb. Pe bae | 


y Gw! abs dyn ceo ymw ared can Dduw, mor dd:tritol 22 | 


F 


y maee c ganci Gyrmm ydog, £ 00] Judo: 7, dyna »'r flordd ſicerat| 
) Ci Ce 8s 2u ei anghennion. A pgadewch i ni heſyd| 


crCltiatel yn fynych ©. Calornau 1 {ynu ar DUuw mewn 


Dooldgachs IE-izit, amet holl drugazeddau a't ddaioni 


Y MiCele yn el ganiattal 1 ni. Fel hyn y gall y Dyn tiotraf yn 
tynych roi ei ſeddw' ar waith p:n tyddoetgyd a 1 orchwyl ya 
y Gweithdy, neu yny maes, neu pan fo efe yn ymaaith ar y 


frordd, neu yn hwy: irs can ac ni rwyſtra hynrny mo1 1s 
fur, cithr ei ofod ym-m laemaca'igwna yn eſmwythach ac ya, 
adifyrrach, Ond byidwch Gere © naill:uo ryw amicr 60d | 


KESD > THR”, 
CY C2 TURLeAT V VECG! arte redig. 


EE } 
(Viac ?0 audas jaw decirea y Ciwrnod a Gireddi at Dduw, | 


cyngyn: ec acyCyfodom 1 ongwiaus gan fendithio ei enw 
_h am C:n cauwracth ang gorpawyB: d llonydd, gan ertyn el 

alot Brelennoldebetgyd-a nt yr holl ddiwrnod, fel i'n cad- | 
wer 2udiwith bob diwg, yn eawedig oddiwrth bechod, | 


' 


« acthaf | 


vwalthatoll, Acvnyr thyyr, gwnawa bya yn orchwyl di- | 


PF, wy bog Yo 1 an A4 


Oh 4 


QDZ 


ralluog! 
21 Bre.| 
4 Go-! 
"yr ein! 
| Cyms! 


y dir-| 
dd eſe, 
| Fturf: 
yr Ar. 
yn ary) 
eddiau; 
naethy 
(C14, 
; chyb 
3 arter 
y mae 


N, C2 
a 
N 29085 / 
e bae| 
fol a8| 
Geer 
heſyd! 
MEWN 
1:10nl ! 
af yn 
yl ya 
1 ary 
01 Ia- | 
ac yn! 
r bob | 


} 
UUW, | 


o 


| enw | 
yn 
1 Cad» ; 
od, y | 
yl di- | 
cthaf | 


19. 290 OG 


Y Rhybuddior Chriſtnogawl. 37 


waethaFf i nicyn ini oru edd i Jawr 1 gyigu, 1 ef gore! aMyRe 
nwn ein hunain yn oftyngedie i Dduw drwy Weddi, Pſal. 
92 I,2- 

Y mae hi *n dra-defnyd4iol i'r rhai fydd a Theuluoedd 
ganddynt, i gyflylitu ynghyd Fora! 2 Hs yr mewn gwedc1 2f 
Diuw, gan ddarllen rhyw gyt! an 0. Air Sanctaidd ; er niw 7yn 
paamcan y mae }lawero J.ytra!! da o Greſydd | ac er na £1 
ganddynt yr un o honyn!, etro wy a a allan* art. y cyfryw rai 
o Weddiau yr Folwys ag a lont cytaddas 1d iyat, ac a geir yn 
7 Borevol ac Prycnohawnol W.Afanaeih, 1c inewn licoedd 
Eraill. 

Cya ciftedd o honoch 1 twyrra, erfymwch {endith Diuw 
ar, 3c wedi i ciwi dida tod telwch datolch 2m dano. 

Ond h-b Jaw ein ewir audoliad ymmylg y Teulu neu yn yr 
Vitatcil, cin D!edfvydd fawr ni yw addolt Daw yng Nghy- 
manteydd _ ddus ei Bobl ef, y rÞþat mi _deylcom ni mewn 
un m: "ad "th od a hwyn., Heb, 10,25. Na oddefwch 
van hyany mo'c! 1 tynnu Eich nunatmn ym maich ran Iiw yn 9 
byd, Tl, 1 ai gan Bapiltia:d neu Wahanwyr, oddiwrth gyhoe- 
ddus aidohad Dow, megis y mae 5n awr wedl &1 Riya 
drwy Gf; raith yn Euiwys Loeger, Ond ediychwch #7 -yrchu 
O wp ya ddi; -eliwair ec F glwy(1 Ira gs f bat my nid 
ya unig. ar Ddyddiau gwyl. on, cnd ar ddyddiau gwairh hetyd, 

an gailoch gy yfleac cnnyd Y _ "ey enwee ;g, ediychwc' ar 


C cdyt al gyrct: Ut ©O 110! JOCN 1 r Ex Yo 6 r Dcy "ef yr Arglwye l, 
ON! byad hw yRr cleft Fg neur; JW 4COUs 3.1 zawn arall yn 
ich cymm©!, Ne adewch Ur eigus hwnnw mo'ch cadw ofe 


Egiw ys, yt hwn 1: chacwal mot 'ch o'r Faiarchnad. Deuwch 
a CHynniter OC 1 Teula oy.4-a cHhwl, 28 110 potbibl eu hepcor. 


Deuwc! bya cCechrcu 'r Gwaſanaeth, ac arhowch yn lonydd 
hyd ei ddiwedd; he> revog ymmaithcyn y Fendith, fel y 
mze {iawer o Bob; cdioſ! ya withun yn gwneuthur, fel pe 
bao yn awsn ganthyne COnTe alan, mepis © Garchar. Yme 
deyowoh oichk 1unain ROD PRIC 1 dled::s, mewn corph a 


meadwi; gan yityried Maw: rydi y Duw hwnnw, ym miire- 
ſennoldeb va un yr yd; J-hyn ſetyll, yaog ngwydd pa un y 
mae'r Angylion vn Cucdio eu hwynebau, Goſtyngwch ar 
eich pliniau bob amier ar cich gweddiau, 0 bydd cyfleuſdra, 
neu fſelwch o'r letaf. P/el. 95. 6. Uwch law *r cwbl, edry- 
chwch yu ofaius at &ymmer eich Encidiau, a chynnheliwch 
Synniad arſs vydus o'r Duw mawr ar ba un yr ydych yn gwe- 
ddto, a deliw th ſulw ar bob peth a ddywedir, fel yr cloch ym 

K 2 mlaen 


38 Y Riybuddiwr Obriſtnogaw]. 


m'2en gyda »r Gweddiau, ac offrymmwch eich dymuniaday}. 
1 Dduw; os amgen, er dyw2dyd o honoch lawer, erro nid y. 
dych yn eweddio dim. Gochelwch bob gwig feddylian 
- gwibgrwydrus, hyd y bo poſibl. Pan fyddoch yn uno yn y 
Gyfics o bechodau, cofiwch eich beiau neillruo] eich hunan,} 

P ac ymddaroftyngwch yn itel o'u herwydd : abyddwch yn ddi. 
fluant yn ddtclchear am holl drugareddau Duw, rra boch\ 
ya moliannu ei enw ; ac hraethwch yn dditritol am y Gru/ 
yr ydych yn gwed4iv am dani. Yitywch Air Duw gy. 
gOfa} a pharcih pan ddarilenner ef o eiſteddle *r Gyeinidog, 
ac hetyd pan hregether a phan eglurer ef o'r Pulpud, fe] y by: 
ddoch wrandawyr dyfal, a gwneuthur-wyr ffyddlon y Gair. 
Na efceuluſv;ch yr Egi'wys Bridohawn, er byw o honoch le m1] 
Ei bo Pregcth, Catecheitioa ddichon fod mor ddefnyddiol i 
bl chw1i, a hynny a ddylai fod ymmhoblle. Ac heb law hynny,! ( 
i chwi 2 glywch ddarilain yr Yſgrythyrau Sanctaidd, ac a gewch| t 
YO fudd y Gweddlau cyhoeddus. - 
both P:n ddeloch ©: Feglwys, na threuliwch mo weddill y| I 
ig d'iwro od wewn difyrrwch aſcorryd, Haio lawer mewn me-} E 
a 

} 

C 

Tr 

] 


wc A «© << fe iD od £ = oa am 


a> ua MA 


cdwdod achwiyddinerhn, megts y mae gormod yn guwnel-! 
tir: Ond os oes Teulu gennych, treui wch beth amter gydi] 
hwynrt, yn gwed410, yn darilen Gair Duw, a rhyw Lyfr daj( 


a byt4ed : Blan! 3 Gwaianzeth-ddynicn gael eu haddylgu yn{ 


vi eu wechiim. Holwch hwynte yng-n;liy'ch v perh a glyw} 1 
Lt ſant, fel telly y gwneter hwynt yn wrand wt mwy gwils| 
wh dwrus ; 2 myfyriwch chwithau ar yr vn | | y byddat| 
f iddo dreiglo ich Calonnau. Gweithredoedd © drugiredd ac 
F angenrhaid a ellir eu gwneuthur ar ddy:id yr Arclwyad ; ond! 


( 
C 
C 
y 
| i erdim ar y fo na chynnhwyſwch mo'noch eich hiunain mewn! ( 
I dim Gorchwylion afraid, nac yn ym-aith ar y Brit flordd, - 
|. | nac yn crwydro oddiampgylch ji wncuthur ymwe! adzu ofer,f C 
1 Mae Duw yn caniattiu i ni chwe diwrnod yn yr Wyrhnos 10, " 
[#3 gwaith ein hunain, gadewch i ni yn barod, ac yn ewyllyigin} 4 
'F gyflegru Dydd yr Arglwydd i'w watanacth ef. ; | d 
vt Pan weinydder Sacrament y Bedydd, dyfal-yityriwch et. 8 
+0; Cofiwch eich rkwymedigaeth eich hun wrth gael et dderbyn; 8 
yn eich Mebyd,ac ymrowch i fyw yn gyſartebol iddi. Unwcl/ 


Fry mewn gweddi am fendith Duw ar y Plant 2 dderbynier it| C 
Sk E2lwys y p:yd hynny. A phan ddeloch a*ch Plant eich hun} Y 
$3 Pw bedyddio, edrychwch ari chwi yn ddiragrith eu rhoddi| C 
ny hwynt i fynu i Dduw ; a chy9wynwch hwynt i'w Waſanaeth| Y 
bit &, gan ymroi yp cadarn 2. dwyn hiyvnti fynu yn ei ofn &<| 8 
Wi" Gi 


| 


Y Rbybuddiwr Chriſtnogawl.” . 39 


_ oseiriach Duw eich einioes chwi a'r ciddynt hwythav, a gwe- 


ddiwch yn ddifrifol ar dywallt o hono ei ris ef i*w Heneidiau, 
A*rrher'ni y ſafoch chwi megis mechon1aton droſtynt, chwi a 
ddylech waeuthur ejch gorau tuag-at cu hadeiladzeth hwynt 
yng ngWybodaeth Duw a Chretydd, yn ol y Gorchymmyn a 
roddwyd arnoch, yn enwedig © bydd meiurw y Rliemi, neu 
fyned o honynt yn eſgeulus, Ac yn rhodd gochelwch yr 
arfer ddrygionus iydd gyfiredinol mewa rhai mannau, ef, yn 
o] bedyddio y Plentyn, y Cymmydogion a wahoddir, a dreu- 
liant y rhan arall o'r diwrnod mewn Cyteddach a Meddwdod; 
gan anghotio, ddarfod iddynt ond chwennyg yr awr hon ym- 
wrthod*. Chwantau yCnawd,a bod y rhai a latalant wrth y Be- 
dyddfaen, *r 1leill oll, dan yr un rhwy medigacth. 

Pa bryd bynnag y gwahoddir chwi gan y Gweinidog Yr 
Cymmun fanctaidd, na eſgeulutwch yn ewyllyfgar mo*r Gwa- 
hoddiad: ond deuwch 2 Chalon ddiolchgar 1 gadw cof am 


| gariad Chriſt yn marw dros bechaduriaid, yn ol ei Orchym- 


myn eglur, Luc 22, 19. Cymmerwca ofal am eich parottoi 
eich hunain drwy wir edifeirwch am eich holl bechodau a 
acthant heibio, a llawnfwriadau diy{gog drwy ras Daw ar 
ymwrthod yn llwyr-gwbl a'runrbyw. Acedrychwch ar fod 
o honoch mewn Cariad perffaitn a phob Dyn, gan faddeu yn 
rhwydd i'r rhai a wnacthant ar f1i 'cherbyn, a chynnyg bod- 
londeb i'r rhai y gwnaethoch chwithau eich hunain *w herbyn. 
Os yn ol hyn, ni byddant hwy wedi eu cyrnmocGi, nid eich bai 
chw1, ond yr eiddynt hwy ydyw, am hynny ni's dichon mo'ch 


2c} Ccadw oddiwrth y Sacrament. Na arhoiwch yramaith drwy 


wneuthur lliw, fod arnoch ciftau amſer f*ch parotcoi eick hun. 
Canys Buchedd Sanctaidd gwaltadol, yw y Parotroad gorau. 
Os ydych chwi yn deilwng 1 weddio, yr ydych chwi hefyd i 


| Gymmuno. Nathybiwch mai i'r Cyfoethogion yn unig y 


mae Cymmuno. Mae Encidiau 'r tlodion mor werthfawr 
a'r cyfoethogion, a marwolaeth Chriſt mor berthyaaſol i- 
ddynt; ac mae iddynt gymmaint achos i'w gofio, ac i ym- 
gerſio y Llelau o hono. Onid oes gennych arian i'w offrywm 
gydag eraill, nac eſgeuluſwch eich offrymimu eich huvain i fy- 


; nu i Dduw, ac fe fydd hynny yn werthfawroccach. Na 
'; chwynwch fod arnoch eifiau Dillad, ac am hynny eich bod 
; ynablennol, o'c Eglwys ac ©&r Cymmun hefyd : Ond edry=- 
i; chwch ar i chwi ddytod yn y Wilg Briodas a orchmynnir yn 
| yrEfengyl, lef, To 

| gar, ac ynay byddwch Wahoddedigion a chioeto iddynt i 


halonnac goſtyngedig, ed ferio), a dlolch- 


twrdd 


== = ul. Een, ns, ND. 
—_ re. — I * _—__ 
; 


"_ STO 
- LL, —_ 
TT <w—rap— 
, * 


M4 "5 


> © 


CD  — I 
, 4 
_ > * >_> PEE SD DB $5 


- Y_ 
A 
rs _ - Sa - 
: > Cs l 
COERCE ESSE Lo Se 4. 


k 
p—_—_ 


40 Y Rhybuddiwy Chriſtnogawl. 


fwrdd yr Arglwydd. Er mwyn vtyfftorddiant 1 chwi, os nid 
ocs gennych Lyfrau ar y te yn hwn, cito darilenwch yn 
dditritol y Grwaianacth am y Cymmun ya y Illyfr Gweddi gy. 
ftiredin, ac chw1i a cliwch gael cymmorth mawr od1yrtho, þ 
\iae ?a addas iawn heiyd ymgynghori a'ch Gweinidog, yn 
enwedyg y waith gyntaf y derbynioch chwi 'r Cymmun, | 

b 


Bid ficcr gennych, mai pechod dra-echryſlon ydyw, i chwi \ 


tyw y nail! ilwyddyn yn ol y lall, mewn e{geulufdra o*r Neled:- | 
fwydd bwys:awr hon , ac mae yn arwyddoccau dirmyg dir- ! 
fawr ar Awdurdod cin Hiachiwdwr, ac ar ci gatiad annher- 
fynol a*1 addtwynder ct, 

Cyn peidio o honof a chrybwy!l am eich Dled{wydd tuzg- | 
at Dduw, gadewch 1 mi erfyn arnoch ymgadiy yn ofalus G& | 
ddrwrth y pechud cyffredin ecliry{lon hwnnw o Dyngu. Cy: | 
tran o ddrygioni tra-aambwylilus ydyw, yr hwn nid yw *al 
dwyn na difyrrwc! na budd gyd-ag c. Pan alwer chwi ger} 
bron {wyddog mewn acnos pwystawr, Caw: a ellwch yn gy- 
treithlon dyngu, Heb, 6. 16. Kithr cymmerwch ofal mawr | 
ar dyngu y Gwir, a dim ond y Gwir; Os amgen, galw yr 
ydych y Gwir Dduw i dyltio Celwydd, ac yr ydych megis yn | 
valw am et ddiaiedd ef arnoch eich hunain. Yn cich ym-| 
ddiddan cytfredin, gochelwch bob math ar dyngu, pa un by 
12g aitlenw Sanctaidd Duw, ai iun Creaduryn y byd. Matt.! 
5.34. TagoF. 12. 'Na arferwch ddywedyd fel hyn, r þ| 
Enaid, neu Ar *y Nghydwybod, a'r cyttelyb, y rhai ydynt Ly:- | 
ion mawrion, er bod rhat yn eu mynych-arfer ar bob achos | 
cocgaſal. Na wnewch gymmaint a chrybwyll heb achos nac 
yityr am enw Sanctaidd Duw neu Grift: ond oadewch 1h 
parch oddimewn gael ei wneuthur yn hyſpys ya eich yms 
dioddion oddrallan, 

Ac at hya miaallwn gyviltu Cyfarchwyl difrifol yn crbyn 
y pechod oRegu, ynimha un y dianrhydeddir Enw Duw yo! 
tynych, pan fo Dynion yn dymuno i Felldith Dduw ddiigyn 
27 Eraill, weithiau ar eu Plant a'u Ceraint neflaf, weithiau ar; 
eu Cymmydogion, ac weithiau ar eu hanifeiliaid. _ 
Coeg-ddynion halogedig a ddymunant ddamnedigaeth 1'r rhal 
y maent yn ſyrthio allan a hwyrr, tc, iddynt eu hunain. Ac! 
ai nid cyffredinol ydyw clywed dyn:on yn eu llid, ya dyvmuno 
*7: Frech, neu?r Piz, neu getyitr i'w Cyminydog, neu 'n perl 
i Ddiafol eu cym'ryd. Yn ddiau marnt eu hunain yn ya-! 
4d:ngos fel pe baent yn gythreulig, ira byddonr ya chwyrby 
r Jaith Uflernol hon, ac maent yn cymmeryd y ffordd union! 


. 
£ 
n 
x 


_ —_— 


| => 


WA A wA£At = AIG ,,, 4 mod my "=, hy» w& My «<A © 


Ss. GS «a oc SS L040 


nw i «4a ew ace ga XX OS fwd «ac 


T Rhybuddiwr Chriſtnogawl. 41 


i d/wyn pob math ar Felldith ar eu Heneidiau a'u Cyrph eu 
h :nain, P/al. 1069, 17, 88. Yr arfter ddrygionus hon tydd yn 
deilliaw o ddiftyg gwir ofn Duw yag-Nghalonnau IDynion, 
3c hefyd o eifiau addtwynder a chariad y naill tuag-at y 1lall, 
ynghyichpa un yr wyf yn neſat i adrodd ychydig eiriau. 

Yn nefaf at garu Duw uwch law pob peth, caru ein. Cym- 


i mydog fe! ni ein hunain, yw Dlediwydd fawr Chriſtion, fel 


y mae ein Hiachawewr yn dyigu yn yr un le hwnnw. Math. 
22.39, 40. A Chariadaddywedir ei fod yn gyflawnder y gy- 
frath. Rhuf. 12. 8,9, 10. Nid oes dim mwy addas i Ddiigy= 
blion Jelu Grit, na byw mewn ferch a chariad gyda phob 
Dyn, gan wneuthur i eraill bob daioni ar a allom, eichr heb 
wieuthur m4 h yn y byd ar ddrwg i neb, Darilenwch 1 Cor. 
13, Hyn a orchymmynnir yn dra-mynych, ac yn gaeth iawn 
yn yr Efengyl; ac fydd yn nod wrth ba un yr byfpylir pob 
Chriftion, I227. 13. 34, 35- Hyna'n gwna niyn dra-thebyg 
vn Harglwydd a'n Hathro bendigedig, yr hwan a ae:h o am- 
gylch yn oeſtadol gan wneuthur daioni, i Eneidiau a Chyrph 
Dynion ; 12 *c rhaj gwaethat o Ddynien, ac 'w Elynion 
chwerwaf, y dangoſodd efe gariad mawrac addfwynder. Ac 

ya hyn byddwa attud ar debygu iddo ef hyd eithat ein gallu. 
Os oes genny m wir gariad i bob Dyn, yaa y cyflownwn ni 
yn rhwydd ac yn barod yr holl Ddlediwyddau hynny ſydd ar- 
nom iddyntya yr amryw leoedd a'r perthynalau ymmna rai 
yrydym yn lefylil: y rhainid ydwyfi tyned yma o amgylch i 
roi Cyfrit neilltuol o honynt. Ond yn gyttredinol, Gwyr a 
Gwragedd a ddylent garu eugilydd yn dra-anwyl, ac aſtudio 
ar wneuthur Einioes y naill y llall yn ddedwyddol ymma, au 
Heneidiau yn ol hyn. Canysos ydynt yn byw mewn anghyt- 
tundeb a llidiawgrwydd, mae ganthynt Uttern ar y Ddaiar 
eyd ag y bont byw, ac mae*n rhetwm 1ddynt ddifgwil poenau 
tragwyddol yn Utfern pan. fyddont feirw., Rhieni a ddylent 
garu eu Plant, a chymeryd gofal dledus am danynt, ya gyl- 
tad! Enaid a Chorph: a Phlant a ddylent anrhydeddu ac u- 
tuddhiviw Rhizni, a gewneuthur ymwared tddynt o byddant 
mewn angen, Rhaid i Feiſtred fod yn rhywiog ac yn addfwyn 
tuag-at Ci Gwcition ; a rhaid i Weitton tod yn filyddlon ac yn 
ufudd i'w Meiitred, le Yr rhai anghyweithas a farrug. Riaid 
1 Dd-iliaid roddi ufudd-dod i hol!Orchmynion cyfreithlon eu 
Rheolwyr, ac ymddaroitwng ya ymmyneddgar i'r goſpe- 
digzcth a wnelont ; ac nid oes Kddynt mo'r gwrthryfela Vw her= 
byn mewn modd yn y byd : canys mae wedi ct es 
IN r2- 


42 Y Rhybuddrwr Chriſtnogawl, 


dra-amlwg yn yr Yigrythyr, a damnedigaeth wedi ei fwgwh 


ir rhai euog, Rhuf. 13. 1,2. Ac yn gyftredinol nid yw Teyrn.| 


trad a Gwrthryfel, yn dwyn dim ond diniſtr a thrueni yn 5 
Byd hwn, yn gyſtadl a'r hwn ſydd i ddyfod. Y Bobl a ddylen: 
berchi a charu eu Gweinidogion, dilyn eu Cynghorion duy- 
io] a'u heſamplau, ac edtryd iddyut Gynhaliacth dyledus; 
Ar fyr, rhaid i ni {0d yn ofalus ar ymgadw rhag gwneuthur 
cam a neb, o ba radd neu gyflwr bynnag y byddo, naill ai ya 
et Enaid neu yn ei Gorph, ynei Oludneuyn ei Enw da: ond 


rhaid ini fod bob amſer yn barod i wneuthur peb mith a | 
ddaioni i bob dyn yn ol ein gallu a'n cyfleuldra. A thrwy hyn 


y mae i ni ddangos, ein bod yn caru ein Cymmydogion fel 
niein hunain, drwy wneuthur a phob dyn mor union ac mor 
gyfion, mor drugarog aC mor garedig, ag y mynem ni wneu- 
thur aniein hunain. Hon yw Rheol fawr yr Etengyl, Math. 
7.12, Ac with y Rheol hon y dylem ni cin llywodraethu 
cin hunain yn ein holl ymddygiad tuag-at eraill, wrth brynnu 
a gwerthu, ac yn ein holl Ymarweddiad. Hon lydd Revl 
eglur a hawdd i rodio wrthi, ac {ydd gyfiawn ac uniawn, c- 
hang iawn ac o fawr amgyttred; tel os deil dyn ſulw arni ya 
onett ac yn fflycdlon, nid rhaid iddo mor mynd ymmhel] i 


gciſio cyftarwyddyd pa fodd iw ymddwyn ei hun yn y rhan | 


twyat o acholion, rhyngddo ef azxi Gymmydog. A tynnwn 
i tyen|libio am difenwi, ty nhwyllo a'm fſommi, fy nghuro 
2m briwo, neu mewn un modd arall fy ammherchi 2 Onide, 
naatto Duw 1 minneu wneuthur felly a neb arall. A fyn- 
nwn ni fy niyſtyru a*m gwatwor am fy meiau, neu am fy 
nhlodi a*m hatlwydd ? Oni byddai well gennif mewn rheſwm 
fy hyftorddi yn garedig, fy nghynnorthwyo a'm dianghenu ? 
Fel hyn gan hynny, Bydded i m1 wneuthur i'm Cymmydog,; 
ac ynol ty ngallu, mewn addfwynder a gwir garedigrwydd, 
hyftordd1 yr ancallus, gwithwynebu y drygionus a'r beius, 
cyſſuro 'r athriſt, rhoi ymwared i*r gorthrymmedig, a'r newy- 
nog, adilladu*rnoeth. Ilerhaid rr rhai ydyat mewn helynt 
wael, {od yn barod 1 gymmorth y cyfryw ag a fyddont mewn 
mwy angen na hwynt eu hunain. Nid yw*r Gwr ſydd yn byw 
wrthetlafur wedi ei Iwyr eſguſodi oddiwrth weithredoedd 
Cariad, Eph.4.28. Mae hatling y wraig weddw yn gymera- 
cwy iawn gan Dduw ; a chwpaned o ddwfr oer ni chyll mo'i 
wobr, Meddwl ewyllyſgar cariadus yw'r peth y mae Duw 
yn edrych arno yn bennat, ac yn galw am dano, a hyn all tod 
gan y tlottaf, oni bydd ar ei fai ei hunan. 


Ac 


Y Rhybuddiwr Chriſtnogawl. 43 


Acnid yw ein Cariad a'n haddfwynder i'w ddangos tuag-at 


| ein Cyfeillion yn unig, ond rn gwir Elynion eu hunain he- 


tyd. Ni watnaetha i ni dalu drwg am ddrwg, eithr bod yn 
attud i orchtygu drygioni drwy ddaioni. Os tarewir ni, nid 
oes 1 ni mor taro drachefn; os ymlennir ani, a'n difenwl, 
nid oes i ni roi 'nol mo'run ddrwg dafod drachetn, eichr 
naill ai drwy dewi, ai drwy attebion 2ddfwyn ac arafedd cci- 
tio heddychu eu llidjiawgrwydd. Canys nid yw y Rheol, 1 
waeuthur ag erail!, megis y gwnc!ont a minneu, eithr fel 
yr ewyllyliwn iddypt mewn rheſwm wacuthur a minneu ; aC 
nid bai un arall am heſculodaj. Os gwna etegam a myh, nid 
oes i mi mo'r bod yn farnwrynf” achos fy hun, na chym- 
meryd arnaf ei ddia!, ond mewn achoſjon pwysfawr, y gall- 
at ffoi at y Swyddog am ymwared. Ond nid allwn ni mewn 
moddyn y byd ddwyn cis na digaſedd yn ein Calonnau yn 
erbyn neb, er maint a fo ei ddrygioni, a*'i elyniaerh tuag at- 
rom: eithr rhaid i nj doſturio wrtho a gwedd1o droſto, ar i 
Dduw wellhlu ei teddwl ef. Os oesgennym fyth obaith tru- 
2aredd gyd-4 ID:1w, a chael meddeuant o'n dledion, rhaid i ni 
tadde11'r rhaia wnantgam a ni, fel yr ydym yn dyſgu yng- 
ngweddi *c Arglwydd, ac mewn amryw leoedd tra-eglur oc 
Yigrythyr. Darllennwch Aath. 5. 44, &c. Math, 18. 21. 
hyd ddiwedd y bennod. Rhuf. 12. 14. hyd y diwedd. Rhaid 
1ni ddangos addfwynder a llarieidd-d'a tuig-at bob dyn, a 
pheidio dywedyd na gwneuthur dim 0a gwirtodd i gyffroi 
un arall 1 ddigofaint : ac ni ddylem ninneu yn hawdd mo'r 
cyfroi, ond yn hawdd iawn heddychu a chymmodi. Gre- 
ſyno] 1awn yw yltyried, pa Fywoliaeth ofidus a thruenus y 
mae liawer o'r fath dlotrat o bobl yn ei harwain, drwy eu bon- 
llefain a'u hymſennu, ymgynhennu ac ymryſon y naill ar 
llall: ac weithiau pan ni bo ganthynt ond yn brin Arian 1 
brynnu Bara, hwy a'i taflant ymmaith mewn 4ol;ou Cyfraith a 
kelbul, yn unig o ran Croelineb ac ymdd1al. 

A phobl o'r radd ymma a ddylent yn enwedig ochel cenfi- 
yennu y rhai a font mewn gwell Cyflwr na hwynt eu hunain. 
Fe ddylai fod gennym ni y tath wir garedigrwydd ac ewyllys 
dai bob dyn, fel y byddati ni ortoleddu oblegid eu hawdd - 
fyd hwynt, er ein bod ni ein hunain mewn adfyd; fel o'r 
tu arall y dylai tod gennym reſyndod mawr dros y rhai a tont 
mewn blin-fyd, er ein bod ni ein hunain mewn eſmwyth- 
tyd. 

Agwilicd y rhai ſyddont On rhag 1'w hana 8 

pA "ſhot 


44 Y Rhybuddiwr Chriſtnogawl. 

rhoi hwynt ar un ffordd anghyfreithlon ew cymmorth ey 
hunain. Yn Bendifaddev, gochelwch ledratta dim er lieied 
a dajo. O feſurychydig, mae *n beth *w ofni y dygwch chyj 
bethau my, yn ol y Ddihareb, a daycco'r wy a dawy a fo muy, 
ac felly y dygwch chwi eich hunain 1gwilyad a choſpedtpaeth 
yn y Bid hwn, yn gyitadla'rhwn a ddaw, Y tfordd oraui 
ochel byn, yw bod yn oeſtad yn ddiwyd yn. eich galwedigaeth 
cyfreithlon, megis y mac 'r Avpoltol yn dyi{gu yn y llea he- 
nwyd o'r blzen, tef, Eph, 4 28. Onid ellwch chwi weithio, 


mae ?®n evireithlon cardotta. Etthr na ymrow ch mewn m99d | 


yn y bYd Pr fuacheda ddioz, ſwrch, anfuddiol hon o gardorra, | 


os gellwch chw: gael bywoliacth drwy ncÞb rhyw ffordd gyiret- 
thlon arall. Yr hwn ni weithto tray gallo, nid yw deilwnp 
iddo fwytta, Fithr yn hyttrach na lledratta na newynu, chwi 
aellwch geciiio eluſen gan eich Cymmydog. Ond na chet- 
fwch mot dvy!llo, gar fenthyccio yr hyn y gwyddoch na 
byddwch chwi fith debrg rw dalu:; Canys hyn ſydd ſom» 
medio2vth eur, Yn kittrach gwnewch uniondebygan wneu- 
thur cich angca yn gydnatyddus. Os ydych chwi yn ym- 


ddiried yn Nuw, ac yn gwneuthur cich dled{wydd, cfe a | 
ofala droaloch: Ac er eich bod weithiau mewn cytyngder, | 


etto eich angen a geift yn ocltad ei gyflownu. Ac 1 rap- 
achub cich tlod!, gadewch i mi yn enwedig eich rhybuddio 
chwi yn eriyn y pechod cyftredin ac anifeiliaidd o Fe- 
dawdo«, yr hvwn fydd yn dwyn yr aflwydd hwn a lawer eraill 


— — — 


gyd-2o &, fel yr adroddais i chwi or blaen. Yn ddrau mae | 


yn rhwy{tro pob datoni, ac yn arwain Jynion i bob math ar 
bechod athruen!, Y «rygiont kwn fydd yn gwneuthur mwy 
o Gardottion n2g un actos arall, Gan hynny, os oes gen- 
nych ddairbod yn y byd dros cich Tei:luoedd, dim cariad 1 
Enaid na Cherph, gochelwch bob giothineb a gormodedd, 
Bwyttewchac yfwech yn gymhedro], fel y bo gorau ar les 
eich iechyd, acyn cich gwneithur yn gymhwylach 1 waſc- 
n2cth Duw, ac rh ga!wedizacthau eich hunain 

Acyn duiwacthaf, gochelwcl y pechod ffraids] o Butrein- 
dra, yr kwn yn tynych itawn ſy?n cadw cwimni a ncddwdod, 
ac mor ſynych yn dwyn melldith Dduw, ar Gyrph dynian ac 
ara fecdonr heſyd. Acrchcadweici hunzin mewn diwelr- 
cen, gochelwci fſeguryd, yn gyſtac! ag anghymedroldeb, A 
flowch 0di1wrth gyteiilach ddrwg ac anilywodiacthus , Ile *r 
Vaych yn debyg 1 gael eich kudo a'ch mavlut ac na wnewch 
Cymmaint ach cynnwyseich tunain mewn nebrÞhyw feddyliau 


' 
[ 


[ 
x 


CO — CY 


c— rn In rt. nn I I rn 


Y Rhybuddiwr Chriſtnogawl. 45 


a dymuniadau afian, Nac yn ftarad diflairwydd nac men un 
math ar ymarweddiad ac yr diyziad gwammal, Fr mwyn 
raaoflacnu pob drygioni o'r fach Iyn; Duw a gynhwyiodd 
BrioJas, yr hon a &dywedir ei bod yn an rhydeddns ym mbawhy 
cithr Putrcinwyc a Godinebwyra farna D.w, Heb. r3 4. Gan 
hynny y hai ydynr yn y cytiwr hwanw. ving 1Uwank vn gacth 
ac ya gy wir Pw haddunc Briodas: A'r holl rat priocol ac 
2mm 104G1, y MgAUwane mewn Corph ac F.naid mor ddi- 
wair 2c mor bur ag y gallo Yſipryd San t21dd Duw gy tanneddu 
yn awr yn eu calonnau, ac y byddont hwythiu audas 1 gytane 
neddu ym nhretenoldeb y Daw tra Sanctaid a bytin, 

Ac fel hyn y darfui miar fyrioi cytrit i chwi ym mha beth 
y mae Buchedd Sanctaidd yn gynnwyſedig, yr hon y mac yr 
boll Griftnogion vn rbwym i'w dilyn y:: ol Athrawiaethau 
ein Hiachawdwr Bendicedio, ac yn 0] euhadduned yn eu Be- 


dydd, yr hon {yd yn eu rhv/ymo hwynt 1 g2aw et Arhrawiae- 
thau, aci ddiiyn a: Efampl et, yr hwn eihun 2 fu tyw yn yr 
unrhyw fodd Sanctaidd ag y dytgodd; ic a orchmynnodd 
ir rhai oO! 2 diyauraort eu bodyn aros ynddo of, rodio megis ag 
3 rhodiodd of. 1 loan. 2.6, Mae gennych mewn yuhydig elriau 
iwm y cwbl y mac 'r Efengyl yn et ddyſgu, tef y dylem ni 
wady annuciolde> a chwantau bydot, a byw yn fotr, ac yn gys- 
flawn, ac yn ddurwiol, yn y byd ſydd yr awr. hon. Tit. 2.11, 12. 
Acyn awr gadewch i mi etro ddymuno arnoch yſtyried yn 
ddifrifol, a fu eich gofal chwi i fyw yn y cyfryw Sanctaidd a 
daionus fuchedd, ai n2d do. Ac ym mha beth bynnag y bo 
eich Cydwyvod yn eich cyhuddo ddarfod 1 chwt eſceuluſo y 
died{wyddau a orchymmynnodd Duw, neu wazuthur © ho- 
noch y pech9%au a waharddodd ef, cy.Inabyddiwcih a chyftel- 
ſwch yr unrhyw yn oftyngediz o fizen yr holl alluog Dduw, 
oydagwir driftwch duwiol am danynr, gin cifyn yn oltynge- 
dig am Drugaredd 2 Maddeuant cr mwyn Chrilt, yr hwn a fu 
tarw ar y Groes dros bechaduriaid, a thrwy ba un y caift pawb 
ara event eupechodau ac a ymwrihodant a hwynt dru- 
earedd. Am hynny vmrowch chwi o hya allan drwy et ras 
ef i ymw thod ch pechodau ac i wellhiu eich buchedday, a 
ewnewch cich gorau ar gadw Cydwy-bodau didramgwydd 
tuig-at Diuw a Dyn, heb eich cynnwys eich hunain mewn 
ned riywy bechod gwybyddus, nac mewn eſgeuluſdra gwir- 
todd o ned rtyw wybyddus ddiedfwydd. Na wrthddadleuwch 
yn erbyn hyn, gan ddywedyd, fod yn ammhoſhbl arwain y 
cyiryw Fuchedd SanRaicd ; Canvs miloedd yn y Byd, o bob 
F2 Gradd 


46 Y Riybuddiwr Chriſtnogawl. 


Gradd a Chyfiwr, a wnaethant hynny ym mhob Oeſoedd, 
drwy gynnorthwy Gras Duw, yr hwn ni bydd fych mo?1 eilfiau 
arnoch, os chwi a*i ceifiwch yn ddiiritol, ac a wnewch y 
gorau o honaw drwy ddiwydrwydd. Ac er y gall tod yn y 
cyntaf beth anhawſder yn ymadel a ffordd ddrwg, erto bob 
ychydig yr eiff yn haws, ec yna ni chewch chwi ddim mor fe- 
Iys ac mor hyfryd a Chretydd a Rhinwedd. 

Ac na thybiwch, attolwg, na pherthyn i Bobl Dlodion fe. 
ddw] am fod mor gretyddol a duwiol ; a bod hyn yn unig Yr 


— 


_ Thaj Goludog. y rhai nid oes ganthynt ond ychydig arall wy | 


wreuthur, P*am, oni ofelwch chwi ſydd Dlodion gym. 
maint am eich Encidiau eich hunain a'r Cytoethogion, ac 
aſtudio i fod yn ddedwydd yn gyſtad| a nhwythau ? Fel hyn 
y byddwch chwi megis yn gyd-radd a hwynt, 1e yn ddedwy. 
ddach o lawer nag bwynt-hwy yn y byd hwn, oni bydd Daio. 
ni ynddynt yn gyſtal a Mawredd. Beth ſydd yn yr hyn oll a 
ddywedais i, nad all, 1s, y tlottaf ei gyawnu v' bydd meddwl 
ewyliy{gar ganddo. Onidellwch chwi garu Duw 2ch Cym- 
mydog, a bod yn ſohr ac yn ddiwair, yn addfwyn ac yn 0- 
ſiyngedig, a gweddio ar * <A moliannu ei Enw, &c 2 Pa 
berh ? ond dyma'r flordd orau o lawer i*ch cadw rhag Tlodi, 
nen 1*ch gwarcd allan o honaw ? Onid ydyw ht yn rhatrach o 
lawer i fyw yn ſobr ac yn oneſt, na byw mewn meddwdod 2 
phutteindra ar cyfryw bechodau Ditrodus ? Oni chylt 1 chwi 
fwy o lawer ftyned i'r Gyfraith © ran Ymddial, na maddeu 
cam ? Mwy a ovit cynnal m drygioni na deg o Rinweddayu, 
Ac mae *n hygoel gennit fod mwy o Deuluoedd yn cael eu 
dwyn i Dlodi wrth ryngu bodd i'w Trachwantau, nag wrth 
ddarparu Yw Plant, pa niter bynnag fyddont. Onid yw 'n 
well o lawer dybygech chwi i chwi eich hunain ach Teulu- 
oedd dreulio Dydd yr Arglwydd yng- ngwaſanaeth Duw yn 
gyhoedd ac yn ddirgel, nag ynatradloni eich amfer a*ch a- 
rian yn y Ty cwrwf? Prawf beunyddiol a ddengys nad Cre» 
fydd, eithr diflyg o honi (ydd yn gwneuthur Dynion yn dlo- 
dion ac yn reſynol eu helynt. Heb law fod gan y cytryw 
Bobl dda Fendith a ffafor Duw, tel y dangoſais 1 yn barod, a 
chan hynny fe tydd ef yn ficcr ootalu drottynt hwy a thros yr 
eiddynt. 

Ac attolwg na thybiwch y byddwch chwi cadwedig yn u- 
nig oherwyddeich bod yn dlodion : Canys os drygionus ac 
annuwio] ydych, chwi a tyddwch yn {iccr yn druenus a gre- 
ſynol ya v Byd neſſafyn gyſtadl ac yn hwyn. Nid oblegid , 

to 


I OO CCCCY af 


Y Rhybuddiwy Chriſtnogawl. 47 


fod yn dlawd y bu Lazarus cadwedig, eithr oblegid ei fod yn 

wrdaaduwiol: Ac o'r tu arall,ni ddamnwyd Difes am ei fod 

yn oludog, ond © herwyddei fod yn rhy drythyll ac yn faich, 

ac wedi ymroi yn hollayl i beſgu ac i ymdrwſlio ei Gorphyn 
wael. 

Gadewch i mi ym mhellach eich rhybuddio chwi yn erbyn 
dau neu dri o gamgymmeriadau peryglus, y-rhai ydynt yn Ca- 
ledu nifer mawr o Ddynion yn eu pechodau. Gochelwch 
dybio mai digon'i Ddyn fod wedi ei tedyddio a chadw ei E- 
Ila a myned i'r Gweddiau a'r Pregethau, ac *weithiau rr 

ymmun, a dywedyd ei Weddiau yn ddirgel, tod hyn yn 
ddigon 1'w brofi ef yn Griſtion da ac i'w waeuthur yn ficcr 
0 Iechydwriacth, Hyn ollſydd dda iawn, ond ni watnactha 
hyn mo*r tro, oni bydd ein calonnau ni telly wedi eu cwbl- 
Sancteiddio drwy Ris Duw fel y boi ni garu Duw uwchlaw 
'Tcwbl oll, a goitod ein calonnau ar orfoledd y Netoedd, a 
charu ein Cymmydogion, a bod yn gywir ac yn union ym 
mhob peth a wnelom, bod yn gymhedrol ac ya ddiwair yn 
ein hymarweddiad, fel y mynegwyd o'r blaen. A hyn yw 
diben mawr Gweddliau, Pregethau a Sacramentau, ſet ein 
gwneuthur ni twy-fwy yn Sanctaidd mewn calon a buchedd : 
Heb pa un y byddwn ni yn hyttrach yn waeth nag yn well o'u 
plegid. Math. 7. 21, 22,5 23» 

Na tyddwch cyn wanned a thybio y gellwch chwi fod ya 
gadwedig drwy grediniaeth dda yn unig, drwy eich Ftydd yag 
Nghriſt, ac ymddiried yn Nuw, heb Ufudd-dod i'w orch- 
mynnion Er mwyn Chriſt yn unig y byddwch chwi cadwe- 
dig, cithr ni cheidw et neb ond y rhai a ufuddhant iddo. 
Heb.5.9. A'r wir fydd gadwedigol yn unig, yw 'r hon lydd 
yn puro 'rgalon, ac yn dwyn allan Utudd-dod, fel y clywioch 
chwi o'r blaen. A chan ddywedyd o Dduw i ni yn eglur na 
allwn ni mo*r bod yn gadwedig heb Sancteiddrwydd, Os by- 
ddwn ni mor ftol neu ynſyd a choelio y gallwn nm tod ya gad- 
wedig hebddi, nid ymddiried yn Nuw yw kyany, eithr yn 
ein drwg-dybein hunain a thwyll y Cythraul, Niaallwn 


| ymddiried yn ddiogel yn addewidion Duw, cithr yna edry- 


chwu ar int gyflawnu *r ammodau, a dyfod 1 tod ya gyfryw 
bobl oftyngedig, Sanctaidd, ag yr addaywodd ct er wiwvyn 
Chriſt eu cydnabod a'u hachub. 

Gochelwch hetyd gam-gymmeryd natturiaeth edifeirwch, 
te] pe byddai hi ddim ond ein bod ni yn ychydig yn drwm ac 
yn drift o herwydd ein pechodau, a chrio ar Dduw am dru- 

garedd, 


48 Y Rhybuddiwr Chriſtnogawl. 


garedd, ac yna Od pob pcth yn dda, cr i ni barhau 1 fyned 
rhagom yn ein hen fiyrdd. Eihr hwa ſydd gam-gymertad 
tra-phery gius. Canys nid yw dya tyth yn gwir-edifarhau hyd 
oni ymwithodo et 2: bechod a chyinewid ei fuchedd: Pan 
ddel y Medawya i fod yn fobr, 2'r Gyvr halogedig yn dgefo- 
tonol Addolwr Duw, aphariau felly. Gwir Edifeirwch tydd 
yn newid calon a buchedd y pechadur. 

Ac yn ddiwedda?, nathyoiwch mai digon yw ymwrrthod a 


rhai pechodauy a chadw eraill; gwacuthur rhai dledfwydday | 


da ac e{g2ulufo eraill, ac yna eich eſguſodi eich hunain gan 
ddywedyyd mai cich gwenaid chwi ydyw. Nid 025 neb heb ei 
werndid, abwnywfy uni Folly y dywed y Meddwin a'c Pur- 


rciniwr, ac teily y eywed y Gvr digllon pan Jyngo neu rego, | 
neu pan roddo «<tc iDalod drivg. Eithr y cytryw bechodau ag" 


a wneir yaeryn gwyoodacth a Chydwybod, ac y parhaer 
ynddyat oO amicr 1 amier, pan gatfom egwyi 1 teddwl ym 
mlacn llaw ac rw raigllazau hyyac, mae y rhavPo rw cytrit 
megis pechodau 2wirtodd, ac nid megis gwendid. Yn en- 
w-dig y cyfryw becaodau dirfawr a M2diwdod, Putteindra, 
mynych-Jyngu ncu ddywedyd ceiwydd a'r cytt-ly9b, nid \- 
dyatiw cytrit megts gwendid. Yn ddlau pa bechod byn- 
nag y bodya yn ci garu ac yn dadieu droto, ac hefyd yn e 
gynnwysei han ynddo, nid gwendid pur ydyw eithr trotedd- 
tad gwirfodd, Mae Gw: da ya cashau pob pechod megis cle. 
tyd, ac yn ymegat2, yngw:lo ac ya gveddio, yn et erbyn. 
Mae ete yn ca>hau pob gau lwybr, a chintho barch 1 holl 
Orchmynnion Duw. Rhaid i wir Griſtion fod yn wr da di- 
dwn, yn gytan-gwbloll. Mia welaf mai peth maiwr ydyw hi 


gyda nifer o bobl, nad ydynt yo gwneuthur cam a neb, ac nad | 


oes galincb yn eicalonnau, gan hynny maent yn cutybied eu 
hunain mewn cyfiwr da ruag-at Dluw. On4 er bod hynyn 
unrhan dda o'n dlediwydd ni, eto nid yw ond rhan © hon! 
Rhaid i ni heſyd edrych rhog i ni wneuthur cam wr Hotl-allu- 
og Dduw ac a0 Hencidion cin hunain, gan ofod cin calonnau 
yn bennatar y Byd hwn,d: wy e/geuluſo ei Addoliad 11 Wals 


— 


naeth, drwy fyw mewn gormodedd neu aflendid neu ned 
rhyw bechod ywybyddus arall. Rhaid i nifod yn dduwio! 
tuag at Dduw, yn gyw'r 2a T'ywylos, yn gyſiawn ac yn gar 
Gus ruag at ein ('ymmvdog, yn oftyngedig ac yn fobr, ym 
mhob nmodd yn lanctaidd ac yn dda, os protwn nt ein bod ein 
hunain yn Griftnogion mewn gwirionedd, Yr hwn © wit 
fodd a droieddo mewn un Pwngec ac 21 cynnhiwylo ct huny 


Tx 317 
[ vi fl) 
4 4 


== — — 
o 


my oo, 0 ©, my. 


Y Rhybuddiwr Chriſtnogawl. 49 


kynny, fydd mewn effaith yn evog o dorri'r holl Gytraith * 
Canys macete yn dirmygu awdurdod Duw ; ac os cyfertyd d 
et ar un brofedigacth, ctea waa neb rhyw bechod arall. Ac 
ſel y dywedir yn wir ac yn gyftredinol yn yr achos yma, un 


- brath er na bo ond 1 chyllel! Pin-yſgrifennu a all archolli dyn 


mor farwol, a phe gwncid cf ugeinwaith a Chleddyf; felly 


_ caruun pechod ac ymhytrydu ynddoa all ddamnioEnaid Dyn 


cyltadl a mil. T2go 2. 10. 

Wediimiſel hynar fyr ymegnio i ſymmud eich gwrth=- 
ddid!euon 1'ch Camgymmeriadau, Yrwyf fi yr awr hon etto 
ya y le diwacthat, ya dyfod i dacr-gymmell fy Annogaeth, 
ar ymroio honach yn ddifrifol ac yn ddiyſzog 1 datlu ym» 
maith bob pechod, a'ch cyflwyno eich hunain yn gwbl 1 ar- 
wain y cyfryvy Fuchedd dduwiol, gyfiawn, a tovr, ag yr y= 
dvch chwi yn rhwym iddi wreh eich Bedydd Chriltnogawl, 
Os ydych chwi mewn ymdrech a chwi etch hunain, pa un a 
wnewch chwi ai ymroi yn gwbl at hynny,ai perdio,edrychweh 
4:to:wg dios yRheſymmau a ofodwyd ar lawr o'r blaen,a dwys= 
yſtyrivch hwynr yn eich meddyliau ; ac yaa ficcr ydyw na ell- 
wch na chydnabyddoch, Nad ydwyt yn annog mo'noch 4 
ddim, ond yr hyn {ydd dra-uniawn a rhei{ymol, ac ym mhob 
flordd er y daioni mwyat i chwi eich hunain. Ac os gorfu- 
wyd chwi fod y peth hyn teily, yna ewch rhagoch allan o law 
Prllawn-fryd Duvziol wn, heb odechial nac oedi. Pwy cyn- 
taf y gwneloch yn, diogelaf ydyw, a gorau ar eich lles. Nad 
ewch ym mlaen mewn pechod'yr amſer pretenno}, drwy 
wneutaur lliw oedifarhau ya ol hyn, pan eloch yn hya, neu 
yn glat, ac agos 1 farw. Na oedwch mo actios mawr eich 
Bywyd hyd ddiwedd eich dyddiau, pan nid ydych chwi ya 
ſiccro amſer neu allu, neu o gynnorthwy Duw, neu o fod 
yn gymeradwy ganddo, . Na ddadleuwch mo eſampl y Lleidr 
ar y Groes : canys nid ocdd ei gyfiwr ef debyg rr eiddoch 
chwi, y rhai a gawſoch hir twynhad cynnygion gras a thru- 
garedd. Os yn awr &c amſer preſennol ymma allan y trowch 
chwi at Dduyw yn gyfan gwbl ac yn ddiragrith, nid oes mo'r 
zchos 1 chyi i anobeithio am ei drugareddau, pa nifer neu 
faintioli bynnag a fu eich pechodau : ond os chwia barhewch 
eto mewn pechod, gan rytygu ar drugaredd Dduw rhag llaw, 
mae 1 cnw1i achos cytiawn i otni, y gall y rhyfyg anturus hwns, 
ar camarter ofnadwy o 14s Duw, ddibennu yn eich tragwy, 
ddol ddiniſtr chwi a*ch damnedigaeth. 

Eithr os ydych chwi yn ewyllyſgar yr awr hon i gymmeryd 

G ya bryſſur 


50 Y Rhybuddiwr Chriſtnogawl. 


yn bryſluc yr Ymroad arLlawnfryd hwn mewn llaw,gadewch 
1 mi ar ychydig eiriau, eich hytforddi chwi ym mhellach, | i 
pa fodd y mae i chwi e; wneuthur yn gadarn ac yn barhaus, ac &f 
y boi chwi gael eich nerthu yn orau i gyflawnu yr unrhyw. 


( 1.) Ac yngyntaf, mi a'ch cynghorwn chwi i gymmeryd | i: 
yr odta gyfieus neflaf i gadarnhauy Llawnfryd Sanctaidd hwnf C 
wrth fwrdd yr Arglwydd. Yoo parchus-adnewyddwch eich (' 7 
Adduned fedyddiol. Cyfiwynwch a rhowch chwy=-chw; | Fl 
eich hunain i fynu i Dduw 'r Tad, y Mab, a'r Yſpryd glin; | n 
gan ymwrthod 4 Diafol, y Byd, a'r Cnawd, ac 2c holl ftyrdd | at 
drygionus y mynnent hwy eich tynnu chwi iddynt, yn twy er- | pe 
wedigol y pechodau hynny, y ihai y buoch chwi v*r blaen| y 
euoccat o honynt. O hyn allan, Cymerwch yr Arglwydd | g: 
Jeſu a*ch prynnodd chwi #1 waed, am eich unig Argiwydd | y 
a'ch Arhro, 1'ch Ilywodraethu drwy ei Yſpryd a1 Gyfreith- | fc 
iau, tel yr ydych chwi {yth yn dymmuno ac yn gobeithio cael | d 
bod yn gadwedig drwy ei Farwolaeth a*; Adgytodiad ef. Ac | N 
arferwch yn tynych gotio y Rhwymedigaeth parchus hwn,cyng | Pp! 
ngynred ag y dartu i chwi ei wneuthur : fel y bo iddo gael e 
r7m a*1 waith dledus arnoch, pan fyddoch dan brofedigaeth | d: 
i Wyroat reb rthyw arfer ddrygionus drachetn, Ail ticcr- | W 
hewch yn aml y rhwym hwonw rhwog Duw a'ch Enaid eich | dc 
hun; ac yn enwedig ainewyddwch ef drwy tynych ddiſgwil | yr 
wrth Dduwyn y Cymmun Sanciaidd, gan geitio yno rasa | fy 
nerth ganddo ef, i rodio yn ddiy{gog ac yn ddianwadal yn e&i | 03 
ftyrdd Sanctaidd et. 


( 2.) Eithr hynny a'm dwg i at ail hyfforddiad, na ddylech 
chwi mo*r ym1oi 1 hyn oll, gan hyderu ar eich nerth eich 
hun, eithr mewn gottyngeiddrwydd rhoddi eich pwys ar ras | he 
Duw, yr hwn y mae ete bob amier yn ewyllyſgar iw gyfrannu | NC 
i*r cyfryw rai ag a'i ceifio yn dditritul yn y ffordd a ofododd 
efe, drwy ddledus ddiſgwil wrth toddion Gras, y Gair, Gwe- | ON 
ddi, a'r Sacramentau. Gan hynny fel y bo amſer cytaddas | dr 
gennych, deliwch ſulw yn ddyfal ar ddarllain a gwrando ei | do 
Air ef, @ chuddiwch ef yn eich Calon, fe! na phechoch ia erbyn, | by 
A byddwch fawrtrydig mewn Gweddi ar Dduw ar roddi el 
Yſpryd Sanctaidd i chwi, drwy ei fab leſu, yr hwn yn nerthol 
aeiriol drofoch, ac a wna 'n dda ei Addewidion, i Ymbilwyr | yi 
goſtyngedig a defofionol, Luc 11, 13. /0arn. 16.23, 24. Pa bryd 0 
bynnag y byddoch mewn perygl, ac ya cael goiod arnoch gan fy 

ne 


Y Rhybuddiwr Clriſtnogawl. ""B$8 


neb rhyw brofedigaeth i bechu, neu eich bod yn hwyrfrydig 
ir hyn ſydd dda, y pryd hwnnw yn enwedig gweddiwch am 
fywiol a nerthol Ras, a'ch Gweddtau ni byddant ofer. 


(3.) Ateich Gweddian, anzwanegwch ddyfal wiliadwr- 
iaeth drotoch eich hun bob am(ſer,ym mhoblle, ac ym mhob 
Cyfeillach. Gwiliwch ar eich reddyliau, eich geiriau, a'ch 


' oweithredoedd. Mae Satan yn oeltad yn diſgwil 'n twyllo nt, 


ac mae [lawer © feglan a pheryglon yn ein holl fyrdd ni, ac 
mae gennym Naturiaethau llygrzdig a Chalonnau twyliodrus, 
acam hynny anghenrhaid i m tod yn wiliadwrus 12wn , iochel 
pob achlyſur © bechod, hyd y bo poſltbl, ac i'w gyfarfengi yn 
y dechreuad cynraf. Yſtyriwcn ymmlaen law pa brotedi- 
gacthau yr ydych yn debyg i gytarfod a hwynt, ac ymartogwch 
ynerbyn y rhai nid alloch eu goche!, NU. redwch o*ch gwir- 
fodd 1 Berygl, yn enwedig, gochelwch Gy feillach ddrwg, 
drwy ba un y tynnir }lawer yn ol 1'w hanilywodraeth cynnefin. 
Na arweinier chwi ymmaith drwy eu Cyngor neu *a Heſam- 
plau, ac na lwfrhacr chwi drwy cu barn a*u gwatwor hwynt. 
Ymarterwch yn fynych o edrych yn ol ar eich Gweithre- 
doedd, ac os rynnwyd chwi i neb rhyw bechod gwirtodd, na 
wnewch Yigafn-beth o honaw, nac etto anobeithio o Fa- 
ddeuant, os gwir-edifarhewch. Gan hynny, yn bryflur ac 
yn ddifrifol ymwnewch a Duw drwy wir edifeirwch, gan er - 
tyn maddeuanter mwyn Chriſt, ac ychwaneg o Ris i'ch ca- 
darnhau a*ch cynnorthwyo. Adenwyddwch eich Amcanion 
owellhad Buchedd, a gofodwch eich Gwiliadwriacth yn gae- 
thnach o hyn allan. 


(4) I'ch bywiocciu ac i'ch rhwymo i'r Wiliadwriaeth 
hon, Cofiwch fod yr holl-alluog Dduw yn oeſtad yn breſen- 
nol gyd-a chwi, ac yn craffu ar eich holl ffyrdd, ac yn ym- 
hyfrydu yn tawr yn eich Duwioldeb a'ch Sancteiddrwydd, 
ond ſydd o olygon purach nag yr edrych ar yr anwiredd lleiaf 
drwy ddim bodlonrwydd, Gan hynny, rhodiwch yn oeſta- 
dol megis ym mhrelennoldeb y Duw San&aidd hwn, pa un 
bynnag ai ar eich pen eich hun ai mewn Cyfeillach y byddoch. 


( 5.) Cofiwch yn tynych, pa mor agos i Fyd arall yr ydych 
jo! ſefyll, a pha gyfrif a fydd raid i chwi ei roddi i Dduw, o'ch 
oll Weithredocedd a wnaethpwyd yn y Corph; a byddwch 
fyw telly yrawr hon, fel y bo mwyat cyſſurus i chwi yn amſer 
G 2 Marwolaeth- 


F2 Y Rhybuddiwr Chriſtnogamwl, 


Marwolaeth a Barn. Pan fo diſyrrwch a mwyniant pechod 
yn eich llithio, cyffelybwch hwynt Pr Gortoledd tragwyddol 
y difuddiant hwy chwi o honaw, ac i'r Penyd tragv/7ddol y 
maent yneich arwain idilo, Myfyriwch a ddarfu 1nch rbyw 
ddyn erioed wrth bechu yn erbya Dui, cnnill rhyw beth ſydd 
well na*r Net, ncu a dal fyned i Uttern am dano. Bydded 
Tragwyddoldeb yn fawr jawn yn eich meddyliav, a Gwogedd 
diflanneois y Byd a fydd o gyfrif bychan gyd-a chwis Ditys 
yltyriwch ya fynych y Geiriau pwyſ-fawr kynny o'r eiddo 
ein Hiachawdwr Bundigedig, Pa kfrad ; Day: es eanill yr Fall 
Fyd a chollt ei Enaid ei hun? New pa beth avydd Dyr2 yu gyfuewid 
am ei Enaid? Narc $ 36,37. : - | 
Yn ddiwediaf, yn II *'chwaneg o HyfForddiadau z gad- 
ewch i mij eich cynghort chwi i'ch gwneuthur eich hun yn 
2ydnabyddus a'ch Gryeinidog; ac i ymgynghori 2g ef ym 
Mherthynaſau nawrion eich Enaid, fel y maeGwyr yn gyn- 
nefin o wneuthur a'r Cytreitniwre a'r Phyſlygwr, meven a- 
choſion perthynaſoliw Cyrph a'u Meddiannau, Na tliybe 
iwch mai digon yw gwrando ei Bregethau ef ar gyhoedd; eithr 
cymmervwch Gyngor ganddo ef yn ddirgel, ac agorwch iddo 
cf gytiwra heiynr eich Enaid, cyn belledagy gallo cte roddi 
1 chwiy cyiryw Hyfforddiadau ag ydynt fwyaf cyfaddas 1'ch 
Cyflwr. Hynynenwedig a ddylech chwi ei wneutkur, pan 
eloch chwi gynrafi gychwyn ar Fuchedd Santtaidd, a phan 
ddyneloch chwi eich hun gyntaf i'r Cymmun SanRaidd; nel 
pan fyddoch dan neb rhyw amheuaeth ddirfawr, ac aflony- 
ddwci meddwl; neu yn cael eich cythryblu gan brotedigac- 
thau blinion, o'r naill fath neu *r |!all; neu pan ofoder ar- 
noch gan y cyfryw rai ag a fynnent eich tyanu chwi oddiwrtlh 
ein Heglwys ni, naill at i Bapyddiaeth, neu i neb rhyw Sect 
arall yn cin plith ni. Yna yn ebrwydd ymgeiftiwch a'ch Gwei- 
nidog; Ac yn yr Achofton hyn neu 'r cyfryw, cymmerwcn 
cich hyfforddi ganddo ef, a byddweh ficcr o ddiiyn ci Gyngor 
iachus,a dymunych ei Weddjau ef ar Dduw droioch. Mi a wn 
mewn Plwyh mawrion, na ddichon Gweinidogion gael hyl- 
pyſrwydd neilltruol o bob Dyn; etto y chai oll a wyddanr faint 
3 dal Encidiau, a'r pridwerth a roddwyd droftynr, a fyddant 
barod i edrych at y rhai gwaelaf o'u Pobl, ar a'u dyneſlant eu 
hunain attynt am Gyngor a Chyſlur, ac 2 ymortoleddant o 
herwydd pob Cyfleutdra a gaffont i dderchatu Anrhydedd a 
Hayl eu Hiachawdwr, a dajoni yr Encidizu gycrthfawr 4 
erckmynnwyd dan eu Gofal hwyrr, © 
Ac 


'Y 


| ——_— 
1 


— 


Y Rhybuddiwr Chriſtnagawl. 53 


Ac fel hyn y darfu i mi mor eglur ac mor gyflawn 2g y g2- 
Ilwn ni yn 1iawn mewn lle mor gynnwys, eich hyfforddi chwl 
yn y ffordd SanCtaidd honno {ydd yn arwain 1 ogoniant Ora- 
gwyddol ; ac a ddangolais i chwi pa Reſwm mawr iydd i chwt 
1 rodio yn y ffordd honno, ac i barhau ynddi hyd y diwedd. 
Aci*rriai 2 ddymunent Hyforddiadau helacthach, yn nef- 
ſaf at yr Ytgrythyrau Santctaidd (y rhai vr ydwyf yn dymuno 


* arnoch cu darilain yn ami gyd-3 goſtyngeiddrwydd a difrif- 


wch, yn enwedig yy Teftament Newydd) yn netiat attynt, ME- 
ddaf, mi ach cyteiriaf yn unig at y Llyfr duwiol tra-defny- 
ddiol, a elwir, Ho!? Daledſwwydd Djyn, Ac mia ddymunwn 0 
ddifrif calon, fod pob Teulutlawd yn y Deyrnas, wedi dar- 
paru iddvnt un o'r Llyfrau hynny, yoghyd-a Bibl a Llyfr Gwe- 
ddi Cytrredin, y thu oll acl}id eu cael er ychydig arian 3 gan 
hynny grefyzdod mawr a fyddai eu bod yn un lle yn ddetiy- 
piol. Eryiywaeth, y gwn i, tod llawer Teulu o Bobl dlodion, 
Ile na fedr 12b o honynt ddarliain, ac felly Liyfrau ydynt an- 
nefnyddiol iddynt. Eluſendod mawr gan hynny a fyddat his 
i Feiſtred tiroedd goludog 2c j Foneddigion, edrych at roddi 
plant eu Tenantiaid au Cymmydogion tlodion, allan ir 
Yſgol, ac wedi hynny 'rhoi iddynt or hyn lleiaf Fiblau yn 
rid, fel y derchafer gwybodaeth o Dduw a Chretydd yn en 
mylg ; yr hyn a fyddai er mawr ddaieni a Iles ir Eglwys. @*r 
Deyrnas. Canys er gwneuthur o opiniwnau ymmennydd- 
ela a gau Egwyddorion, Ddynionyn feilcnion ac yn wargale- 
dion, ac yn drafferthus i'w Llywiawdwyr, etto Gwybodaeth 
lachus, a gwir Dduwioldeb, a wneiff Ddynion yn oltyagncy 
acynaddtwyn, ynllonydd acyn dangnheddyfol; yn Utud 
1 Swyadogion a Gweinidogicn, yn llawn Cariad 1'w Cymmy= 
cogion, 4c yn barod i bob Gweithred dda. Ac mae yn ddio- 
gel gennif mai cynnydd y Dymmer wir Grefyddol hon, a fy- 
ddat un or Bendithion mwyat a ellid ei rhoddi ymmaar y 
Ddaiar, ac a ſefydiai Deyrnaſoedd ac Fglwyli, Trefydd a 
Theuluoedd mewn Tangnheddyf a Chyttundeb, y rhai ydyne 
ym rahod lie agos wedi ymrannu yn eu mylg cu hunain, yn 
pyſtad] ac yn erbyn y naill y 11all : A thrwy y cyfryw effeithiau 
bendizedig o wir Grefydd, y dygid peth cr Nefoedd i lawr 
«ry Dowar, acy gwir-gymhwylid ein Hencidiau ni i'r Ne- 
foedd, pan alwer n1 ymmaith o'r Ddaiar hon, 1*r Preſwy]}feydd 
dedwyddol hynny uchod, 1le nid oes dim arall ond Tangnhe- 
ddyfa Sancterddrwydd, gChariad a Gorfoledd, Ac rhynged 
bodd i Dduw fendithio *c te" eglur byrrion hyn 
Z cr 


% 
# 
SY 


"i 


FL 2 OO 


| 54 Y Rhybuddiwr Chriſtnogawl. 

| er goleuo neb rhyw {eddyliau 2'r Doethineb hwnnw odd;uchod, 
yr hwn ſydd tel hyn yz» bur ac yn heddychol; yna y cat fwyn- 
hau fy amcan, ac achos mawr i fod yn ddiolchgar. Ac fel y 
bo ”r Darllenydd uno a myfi yn y Dymuniadau hyn, Mi a gyl- 
ſylItaisat byn yrmmma Weddi am Ris, i arwain Buchedd Sance 
raidd. Ac os gwna efe ond *chwanegu diwyd ymegniadau at 
amla exrodog Wedding ni bydd nai Lafuref na *m un in- 
n:u yn anfuddiol, trwy Ras a Bendith yr Holl-alluog Dduw, 
oddiwrth ba un y daw pob rhoddiad daionus a phob rhodd 


berftaith, Pr hwn y traddoder yr ho!) Anrhydedd 2's Gogo-+ 


niant, yrawr hon ac yn dragywydd. Amen 


G wEDD1, 


GVVEDDI 


Tu bennaf am gynnorthevy gras Duw, 
mewn treſu 1 arwain Buchedd 
San(taidd. | 


Sancteiddiaf, a byth fendigedig Arglwydd Dduw, 

« yr wy*a oftyngedig yn ty nhaflu ty hun ger dy fron, gan 
*oydnabod a galaru am fy mhechodau, ac ertyn yn dditrifel 
*ay ras di«%h drugaredd trwy *r Arglwydd lelu,ein hunig Gy- 
(fryngwr a'n Dadleuwr. Yr wyl ya cyttefiu, o Dduw, fy mod 
'yn bechadur gwael, wedi ty halogi or Groth: eithr er pan 
"ddacrhym 1 wneuthur defn) dd o'm Rheſwm, mi a'm halo» 
oais fy hun 2 llawer o drofſeddiadau gwirtodd ac echrytlon. 
© Mi a eſgeululais yn reſynol dy Wafanacth di, ac a ddianrhy- 
© deddais dy Enw, aca fum yn tawr=-ddeftygiol yn y Dledſwy- 
*ddau hyany f(ydd arnaf 1 ti fy Nuw, Ym Cymmydog, ac 
(Pan Henaid fy hun; ac ni ddartu 1 mi fyw yn y cytryw fodd 
*duwiol, cyhawn, a chariadus, ag y dylalwn: Eithr mi a 
© am] weithredais yng ngwrthwyneb i'm Rheſwm a'm Cyd- 
©wybod ty hun, gc i Athrawiaethau eglur dy Air, ac yng 
ngwithwyneb Pm Haddewidion a'm Hiddunedau fy bun, 
o Ufudd-dod gwell, O Argiwydd, djro i mi olwg eglur 
*o'm pechodau, &c cytryw ddwy>-ymſynniad o ddrygioni ty 
 flyrdd, tel y bo fy Nphaion yn wir ddaroſtyngedig, ac yn 
*ddrylliedig yn y gofladwriaeth o honynt, Ac er mwyn yr 
*Arglwydd lefu, yr kwn a fu tarw dios Bechaduriaid, bydd 
*drugarog Wrthit, O Dad y Trugareddau, maddeu fy holl 
©Anwireddau, ac na chofher hwynt 1-1 herbyn er fy Nam- 
*nedigacth, naill aj yn y Byd hwn, ai 'c hwn fydd i ddyfod. 
*Ac nid maddcuant yn unig yw 'r bynyrwyf yn ei erfyp, eithr 
yr wyt yn dra difcitol yn attolwg 1 ti trwy dy ian Yſpryd, 
© Sancteiddio 


4 X 
Ga. 48-3 Ao < ner a = 


> OY—_— na et or oP_—_ OC—_ Oo NR Ow _———O— —— 


56 G w E Dp 1. 
© SanQteiddio o honot fi yng Nghorph ac Enzid, fel gan fod 


« wedi fy newneuthur yn biir ac yn Sancta:dd mewn Calon 41 


©Buchedd, y boi mi dy waſnacthu diyn ddiwyd dros ty holl 
© ddyddiau ar y Ddaiar, ac felly cael dy fwynhau di yn dra» 
eowyddol yn y Netoead. Yr wyf wedi fy nghwbl-ortod, mai 
« ty nledſwydd i am dedwyddwch hetyd yw dy ofni a'th wal 
© naethu di, y Duw mawr gogoncddus, yr hwn @2?m gvrn2e- 
©thoſt 1 ac a'm prynnzill, ac hyd yn hyn yn raſuſo! a'm ced. 
e waiſt. 'Rwy 'n cynabod mii dy Walanaeth di yw'?c gwir 
© fraint, a bod dy holl Ddeddtau yn Sanctaidd, yn gyfiawa ac 
«yn dda, Gan hynny 'rwy 'n deiſyfu yn hollawi ymwrrchod 
© ac ymadel a phob ffordd ddrwz, ac yn ty nghyfwyno ty hun 
© yn gwbl-oll, 1th wafnaeti;u z'th ftodlon1 d&1 mewn newydd- 
© deb Buckedd. Eithr tyd!, O * 2! wydd, a wyddolt wendid 
©allypredigaeti fy Naturizeth i; a phafodd y darfu i mi drwy 
© fy arierion drygionus, fy ngwneutnur ty hun yn fwy gogwy- 
« ddedig 1 bechu, yngyndynnach at yr hyn ſydd ddz. One- 
«wid ti fy Naturiaech 1yn hollawl drwy ay Ra:, tcl y cachawyf 
eacy flieiddiwyt bob drygioni, ac te! y cymmeiwyt ddifyr- 
erwch yn flyrdd Duwioldeb a Sancte:ddrwydd. Na lettcued 
© un trachwant yn fy enaid 1 heb ci: aiwolacthu : cithr bydded 
Citi ſy mburo1 win glanhau oddiwreh Falchder a Chy: ydd- 
« dod, oddiwrth Genfigen a Digatedd, ac od.{1wrth bob terch 
*adeiſyiadau armmhur ac anniwair, a chytoethoga fi a hol! 
©Radau dy Yip, yd Sanctaidd. Dyroi mi y cytiyw eglur wy- 


t bodacth o'th anfeidrol ddaioni, ac o'th holl berftetthrwydd ' 


« gogoneddus, tel y gallwyt yn oltyngedig dy ryfeddu ah 4- 
© ddoli di byth, a'ch garu di 2.n holl Galon ac 2'm holl Enaid, 
*aglynu wrthict meg:s fy unig gyfran, gan gytrit dy thafor di 0 
eflaen holl fwynianty Byd hwa, Cynnerttwya tf yn oeſtad 
© j g2darn-ymddiried ynor ti;ac i ado fy hollgegeſcuau yn gwbl 
© ch ddoeth a'th raſuſoi Ragluniaeth di, gan roi i fynu fy 
© Ewyllys fy hun yn llwvyr-gwbl Pch fanctaidd Ewyllys di ym 
£mhob peth. Gwna fi yn wir dd1olchgar am dy holl druga- 
© reddau, ac yn ddioddefgardan flinderzu, Drwy dy addyſg 
©di, dylgi mifodyn fod!on ym mhob Helynrt a Chyflwr. Ac 
©oDduw daionus, na 4d 1 mi yn y rhwyſtrau a'r pervglon 
©mwyaf, anymddiried yn dy drugareddau di, na chymmeryd 
©neb rhyw ffordd anghyfreithlon i'm gwared fy hun. ?Rwy 
eynerfyn gennit fy Mara beunyddiol, ac yn atrolwg 1 ti roi 
©; mi Galon gwbl-fodlon i ymddigonoli ar yr hyna welych 
edi yngymmbwyſafimi. Dodi miycyfryw Yiprydo _—_ 

©101dC 


_—_— 


F cioldeb a Defoſi 
| * dy Addoliad a*hh Waſanaeth, yn gyhoedd ac yn ddirgel. 


—_—_ 


_ 


—_ 


. +24. 65 Ay - 
. LOOT ods hid > 


GwegvoDt "OS 
wn, -tel y cymmerwyf ddiddanwch mayr yn * 


FS” F 
L% Sa86* | 


{Llanw fi Pr cyfryw gariad im Hiachawdwr Bendigedig, ac 
Gr cyfryw ddiolchgarwch am ei gariad ef yn marw drosBecha- 
© duriaid, fel y bo hyfrydach _ fyned i'r Cymmun Sanc- 
(raidd, er daioni i'm Henaid, nag i'r Wledd werthfawroccaf 
<1 wneler *m Corph. 
© Cymorth fi, o Dduw, i ddangos ty nghariad at dy fendi- 
© oedig ddzioni di dy hun, drwy ddwyn gwir gariad ac ewy- 
© [lys da i*m Cymmydogion. Gwnaft yn hywedd ac yn utudd 
© m Llywiawdwyr yn yr Eglwys a*'r Deyrnas, heddychol ac 
«yn addfwyn tuag-at bob Dyn, gan wneuthur 2 hwynt mor 
eoyfhhawn ac mor uniawn, ag bh ydwyt finnau fy hun yn 
©chwennych gwneuthur a mi, Gwna fi yn dyncr ac yn dof. 
©turiol, ac yn barod i wneuthur i erail] bob daioni a allwyf; 
©abydded i'th Ris di fy nghymmorthi faddeu ya rbwydd Yr 
Crhai a wnant ddrwg i mi, megisag yr ydwyt tnnau ty hun 
©yngobeithioam drugaredd a maddeuant oddiwrthit tt, ty 
R + A chynnorthwya f1 yn oeltad i fyw yn ſobr ac ya 
©oymhedrol, yn bur ac yn ddiwair o Galon a Buchedd ; ac 
©mewn mawr addfwynder a goſtyngeiddrwydd gan ymiyn= 
©nied a'm hannheilyngdod a*m ham] a*'m hamryw ammher- 
* ffeithrwydd fy hun. 
©<O Arglwydd, caniatta *m Calon i fod wedi eillenwi 2 
©kiraeth ©c 4 dymuniadau difrifol ar ol y Rhadau hynny yr wy 
©fi'r awr hon ©m gwefuſau yn gweddio am danynt : a chyn= 
©northwya f i ddangos fy niragrithrwydd, drwy wneuthur 
« beunydd fy ngorau ar gynnyddu ym mhob Gras a daioni, ac 
© mew: perftaith Sancteiddrwydd yn dy Ofn di. Gwaa f1 'n 
© wiliadwrus droiof fy hun, a thros fy holl ffyrdd, fel y gall- 
*"wyt yn ofalus ochel pob ichiyiur o bechod, a cherydda ei 
© pynhyrfiadau cyntaf yn ſy Nghalon fy hun. Cadw f ya 
© oeſtad mewn awys ymſynniced o'th Bretennoldeb, fel y ga- 
<Ilwyt rodio yn oltyngedig gyd-a thydi fy Nuw, a rhyngu 
* bodd i ti gan wneuthur yn dda. Niddyfna fy Nghalon 0- 
©ad1wreh bob perch ymima ifod, a pharotroa & i'm hymydaw- 
*12d oddiymma, 1 Fyd gwell. Cynnorthwya fi yn ocſtad i 
(fyw yn y cyf:yw todd crefyddol a Sanaidd, ag y bo mwyaf 
© cylfurus i mi ya amſer Marwolaeth a barn. Cadarnha fy 
©Nghrediniaeth o'r Addewidion gwerthtawr, a's Bygythion 
*ofnadwy yr Etengy!, a bydded i'r Grediniaeth hon fy rheoli 
* Pa lywodracthu 1 yn fy ho!l oy” O na bydded 
| <1 


53 nn SC DD 1. 


<i mi fyth fod yn euog o gymmaint o ynfydrwydd ac am» 
© mhwyll, a cholli y tragwyddol a*r anrhaethol orfoledd yn} « 

ey Netocedd, a*m taflu fy hun i dragwyddol boenau Ufeern,} © 
«er mwyn neb rhyw tudd neu ddifyrrwch pechod, yr bwnj} * 

© mewn moment a ddertydd. Cadw di byth, o Arglwydd,} * 
edrwy dy Yipryd ſanRtaidd, y cyfryw newydd a bywiol ym-| * 

© {ynnied ar fy meddwl i o Retymolrwydd Crefydd, ac of * 

© ftowr-ddiwg, ac ynfydrwydd pob pechod a drygioni, felna{ e 
ebo i'r un o brofedigaethau Satan, yr un a hudoliaerhauy} © 
 *Bydna'r Cnawd, fy rhwytltro | yn fy Nledſwydd, na'm tyoru | 7: 
©1 un pechod ewybyddus: eithy bydded 1 ti yn ocſtad fy] & 
© nghrythan a*m cynnorthwyo i drwy Gy Ras, a'm cyfarwyddo | g: 
*1drwy dy Gyngor, hyd oni daygi di f attat dy hun i Ogo-| {6 
©nianr. U 
* Ac nid ydwyf yn gweddio drofof fy hun yn unig, ond | #; 

< dros holl Ddynol ryw, gin atrolygu 1 11 anfon Goleuni dy| p 
*Eftengyl i hoil dywyil Gonglau yy Ddatar, a chaniatia, fod | g; 
©; rhai fydd yn 1 fwynhau, rodio ym mhob ufudd-dod ſan- 
eCtaidd i'r unrhyw. Bydd drugarog wrth y Teyrnatoedd byn, 
© maddea ein pechodau, a diwygia ni oddiwrtl-ynt. Gwni | 
©1fynu ein ho!l rwygiadau ni, parhaed dy drugareddau tuag- | #/ 
eatrom, & g97111 ni yi! wir-ddiolchgar am danynr. Bendithia | gy 
©Fawrhydi y Brenin, gyda'r Brenhinol Deulu, a*r holl rai 
©{(ydd mewn awdurdod tano, a Cchaniatti i mi,' ac Pw holl 
© Ddeiliaid ef, ris 1 arwain Bucheddau llonydd a heddychol, |, 
©ym mhob Duwioldeb a goneſtrwydd. Bendirhia Weinido- 
© vion dy fanctaidd Air a*th Sacramentau, a gwna hwynt yi 
© dra-diwyd ac ya dra-llwyddiannus yn eu Llafur oll ; cyn- 
*northwya ni i ddwyn y cyfryw Ftrwyth o'rBendirhion yr ydym 
*ni yn cu mwynhiu, fel y bo Pch Etengyl di a?! Hordinhadau 
ebarhau i ni, ac ir Cenedlacthau arein hol ni. Nangos dru- 
«garedd i'r rhai oll ſydd yn orchrymmedig, pa un bynnag al 
© yng Nghorvh acu Enaid, a chadw y rhai tydd yn ymdaith ar 
© eu Hachoſion cyfreithlon ar For neu Dir. Bendithia fy hol 
© Geraint a'm Cyfnelaf, yn bendifaddev, y rhai o!l (ydd yn 
©perthyn Yr Teulu hwn, a chynnorthwya ni oll i fyw yn dy 
*ofn «*ch gariad ti ein Duw, ac mewn heddwch a chariad y 
© naill ruag-at y llall. Bydded dy fendirh a*ch ddaionus bre- 
* ſenno!dzb gyda mi dy Wis annheilwng, yr awr hon a hob 
©armſer, yn fy ngorweddiad a*m cyfodiad, yn ty mynediad 
*allana*m dyfodiad i mewn, bydd di yn Dduw acyn Arwei- | — 
*nydd i mi, 1e hyd Farwolaeth, ac yn rhan dragwyddo] i ml, 
© pan na byddo araſer mwy. A 


* A bydded yn gymmeradwy gennit ti, o Dduw, fy niffuant 
« ddymuniadau, 1 fendithio ac 1 foli dy Enw bendigedig, am 
« dy holl Drugareddau ah Ffafor i mi fy hun, ac i bob Dyn. 
©Rwy *n dy fendithio diam fy Rheiwm 22m Synhwyraus, 
© ty lechyd am Cryfder, Ymborth a Dillzd, ac am holl Gy{- 
@lyrau y Bywyd hwn ; eithr uwchlary pob peth,*rwy *n dy folian» 
"nu di am dy anfeidrol garrad ym Mhryn:digaeth y Byd drwy 
ein Harglwydd Teſu Griſft, am hol! foddion Gras, ac am obaith 
Gogoniant. Ac mi a attolygaf i ti, roddi 1 mi y cyfryw dawys ac 
14wr ymſynnicd ar dy kell Druzareddau. fel y bo fy Nghalon i yn 
ddijjuant yu ddiokehgar, ac y mynegu:yf dy Foliant, nid am 
gwefuſau yn unig, ond yn fy muchedd, arwy ymroddi ith wa- 
fanaeth, a thray rodio ger dy fron meum San@eiddrwydd ac 
Uniondeb holl dadyddian fy Mywyd, trwy Teſu Griſt ein Har- 
z/ydd, yn ſancteiddiaf Enw a Geiriau pa un, yr wy yn 
parhau i wedd1o megis ag y dyſgodd cfe 1 ni yn ei Efengyl- 
gan ddywedyd, 

Em Tad yr hwn wyt yn y Nefoedd, &c. 


Rhad ein Harghwydd Teſu Griſt, a ſerch Duw, a chymdei- 
thas yr Yſpryd glan, a fo gyda myfi yr awry hon ac yn dra- 
gywydd. Amen. 


Rhybudd. 


* Mae rhai o Lyfrau Gweddi Cyfredin a brin- 
tiwyd yn Rhydychen, heb eu gwerthu etto; 

| o's bydd gan neb ewyllys i'r un o honynt, fe a 
eill eu tac] "lems ar werth, {ond gyrru am da- 

nynt,) gan Mr. Hall, Printiwr yn Rhydychen, 


NR ORGRIE: 


—_ -— -— 44-2: _— _ 


- 
43% 


_— 


——_— ronment eo 4 Gr mere e—_— — —— — —— — = 


D3 
A 


